ofS DUSOME 
.\ | “IKINYARWANDA 


— 
é 


a wees A Multidimensional Approach | 
MUHEy sg to the Teaching and Learning of 


a Kinyarwanda 


As a Foreign Language 


Donatien 
Nsengiyumva 


r ‘ 
Re te oye ¥ NALRC Press 
ia Bat a in Cee Bloomington, Indiana 2016 
‘ 4 . ‘ j - 
La I, . 
é é é 
rot ob SS. 
, a , ‘ VF’ 
4 t L al ' y & - +) b 
¥ . ¥ 
ae 7 . Ge 
’ . rt. , Py 
re Re Le 
if # in 


NALRC “Let’s Read” 
African Language Series 


DUSOME IKINYARWANDA 


Let’s Read Kinyarwanda 


Donatien Nsengiyumva 


Alrrican 
Lancuace 
Resource 
Center 


NALRC PRESS 
Bloomington, Indiana 


2016 


a 


“Let’s Read” Aftican Language Series 
Antonia Folarin Schleicher, Series General Editor 
Also in the “Let’s Read” Seties: | 
Tusome Kiswahili, N gativerenge Shona, Nanu Jang Wolof, and MA Y3NKAN 
AKAN (TWD) | 
© 2016 NALRC | 
The development and the publication of the NALRC “Let’s Read” 


is made possible through a grant from the US. 
(International and Education and Graduate Programs 


African Language Series 
Department of Education’s IEGPS) 
Service). 


NALRC Publications Office 
Antonia Folfrin Schleicher, Series General Editor 
John O Adeika, Assistant Editor 
Aquilina Mawadza, Project Coordinator 
Charles Schleicher, Copy Editor 


Library of Congress Cataloging-in-Publication Data 


Names: Nsengiyumva, Donatien, author, | 
Title: Dusome ikinyarwanda / Donatien Nsengiyumva. 
Other titles: NALRC "Let's read" African language series, 


Identifiers: LCCN 2016044064 | ISBN 9781597030274 (softcover : alk. 

Subjects: LCSH: Kinyarwanda language--Textbooks for foreign 
speakers--English. 

Classification: LCC PL8608.2 -N78 2016 | DDC 496.3946182421 


https:// Icen.loc.gov/2016044064 


paper) 


--de23 LC record available at 


Published and Distributed by: 
National African Language Resource Center 
701 Eigenmann Halt 
1900 E 10th St. 


Bloomington, IN 47406 
Phone: 812-856-4199 
Email: nalre@indiana.edu 
http://www.nalrc.indiana.edu 


i | 
| Pr 

S$O8. 2 

N 72 
Os 


PREFACE 
Let’s Read African Language Series 


The Let’s Read an African Language series of textbooks includes intermediate level 
texts designed to accompany the elementary level Let’s Speak an Aftican Language 
series. The Let’s Speak an African Language Series is the first series of communicatively 
oriented African language textbooks developed in the United States. The series is based 
on the model of Je K’A So Yoruba (Let’s Speak Yoruba) written by Antonia Folarin 
Schleicher in 1993. The need for the series arose to fill the gap of providing African 
language learners with not only up to date materials, but also materials that will prepare 
them to truly communicate in their respective African languages. 


Both series are based on the communicative approach to language learning, in the sense 
that learners are provided with activities that will help them to perform functions that 
native speakers of these languages perform in their appropriate cultural contexts. The 
grammars and the vocabulary in the textbooks are those that will help the learners to 
perform appropriate functions. The monologues and the dialogues are authentic in the 
sense that they present real life situations. The activities in the texts are also tailored to 
assist learners in acquiring the necessary skills such as listening, speaking, reading, and 
writing. The Let’s Read series, as an intermediate level series, addresses these content areas 
with greater complexity and sophistication than the elementary series — allowing students 
to understand, speak, read, and write the language with increased fluency and confidence. 


DUSOME IKINYARWANDA is the fifth in this series to be modeled after Je K7A Ka 
Yoruba. If you are interested in using this model to develop materials for the language 
that you teach, please contact the staff of the National African Language Resource Center 
(NALRC). Manuscripts are subject to external review and need to follow the theoretical 
framework established for the series. 


A series such as this depends on the vision, goodwill and labor of many. Special 
appreciation is extended to the National Security Education Program that provided the 
original grant that supported the author in developing this textbook. We are also indebted 
to the U.S. Department of Education’s IEGPS (International and Education and Graduate 
Programs Service), the NALRC staff, the three anonymous reviewers, the NALRC 
Advisory Board, as well as various individuals who support the efforts of the NALRC in 
promoting African language pedagogy nationally and internationally. Without the support, 
advice, and assistance of all, the Let’s Speak and Let’s Read African Language Series would 
not have become a reality. 

Antonia Folarin Schleicher 

Series General Editor 


DUSOME IKINYARWANDA 


Let’s Read Kinyarwanda 


A Multidimensional Approach to the Teaching and Learning of 


Kinyarwanda 


As a Foreign Language 


By 


Donatien Nsengiyumva 


Nationat Se 
firrican 
Lancuace 
Resource 
Centen 


© 2016 The National African Language Resource Center 
Indiana University - Bloomington 
Bloomington, Indiana 
USA 


DEDICATION 


This book is dedicated to those who love African Languages 


IBIRIMO / CONTENTS PAGE 


ME A scares tata cci oad a saps ts puesta cea stn sencd 2a a easus ana TSAL Goan Aan aap) RTT Ree Vv 
RETICLE ADC TNES cos cds caca seas sa cacvs oud edayesencvaeh seta enpa ednsannn deeenas doabdeveaenoptcasnleny XV 
MAP SIG, cx seuss orang docs atntv dic gdans dena cabo usb ads pe dvoneasDAa Hag Ne odtae Pues res ees cS ahest xvi 
ISOMO RIBANZA / Preliminary Lessor Greetings 0.0.0... ccsessssesteecnesessteneeneeseeesseeneenss 1 
RMU AUTACTICAINY AZ oP C08 100 05 sass ce Mla Sone sad tna sa a llc da gett heed a i 
MPP AST UTA 5 0007 occ te ce cetcacea vege raesaeel seas na Geena tiew nada eau aol ae 3 
Feels CRIT US IS AEN VA 2582s Beste cca atch cena a ae cnc ce A ees tite eas ue daesaasieina 5 
MUCHA ELEVAISO SOMOS ste sa uses uae thou tain ge pees uaspuabenncuags ce Sto ouluss tdi shoutusal plus dshiaisisbceistvhoeuttesabasebeae 7 
Meyuncuearn agama / 1 Ong lAaty ssc iaccvsssscsessssesyeesidasaveceedsven lowe Suvudesvendasgtesausd eas duce lens Siusdiodesaies 8 
ISOMO RYA MBERE / Lesson One: Apartments and Houses.............ccsceeeeeeeee 11 
Vea 9/00 icssee sores sess etereccveas ee ne saentetdencled tececeesrreert mecmadceeeneeietaateteee a 
MICA OIVS ZAC AR IO fA 0772 C00 iad cans ecavnavecessaaterciedsonimpas te aadeaserausgnntavdn vactantindearaveoi ede dtotpseded 15 
PBL APA RO) 1/1 UGA cadets sae ected aaetaih So dyhdestiaeas diss edb adcisus atacand ucteaataabavaven joss uetaavniatbe 19 
ROWAN (Teast cca sistent cut ei artadalae de cocrte erie hae ated canes eetomen 20 
META SITAU ISO SAY ssecadncdescdivcxeinteretuedeascaysl awieer ins eens oie wees Mae ee ame eeie 21 
BEV UTI SUL AT AS ALIN: /~ VOC UH IAT) a cececsscotsiyieugiussstcsusnsata eastantedae easel oe fannecsesye eradeenasctspeisestue 22 


ISOMO RYA KABIRI / Lesson Two: Physical Characteristics and Personal Traits. 25 


EMU) SLOP est ccrrrastns hale hela hate eehrce be eteiahala tea to del ateanca aca Se toe cee etinte adhe eee 25 
MA ete a dtm Vu 0 JG regrets ah acco tits ena inso velco ptesas cand sepa cabinsecopaiac lesa unas Soetiecagctebiseataie 26 
MRL ANE: [a0 RUGS ties alate el ees aca cee Lous eae Tedd ac snacts eeiala estat 32 
Mea wat sic) od Cx 7 ccss cent tetas ica Garis So eee au ee eens atte Teste Rtas 32 


RENO) S01 ead aa ote eaten patie tail nets aaa thames setts 34 


x 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


ISOMO RYA GATATU / Lesson Three: Seasons and Times. ccssesssssseeseceecss. 37 
PT I i iia Ne ta a ca ate ct tate ape ca 37 
PDE RMN OBO | (Cratiilal stata TA te ates cca tah etic ey 38 
psu ee cc ee ee 43 
PERSIST i a ec ee eed atte pas 44 
Inyunguramagambo / MV OGUUO eset ct Ek na att cs digas 47 
ISOMO RYA KANE / Lesson Four: Healt... eccesssmusnetiessesssneseeccc 49 
COUR TIC ile a A tO atte esa gk 49 
RAO IAA RIES athe ice ie lO acne nett 51 
ieee ce ee ee ee 55 
PA NOL Te attic edad ats el ein ast 56 
PERUSE i tel iat a hack uk 7 Poe c 57 
Inyunguramagambo / POUAUOI sit Rete tas i lat 8 on ae go 58 
ISOMO RYA GANATU / Lesson Five: More On Markets... cccccccccssseseccsssess., 61 
Se NNO TRE ees lated tee toate yas eso 61 
ee PORE ARNO [Caine a Ata eit Maa eset ay ou 62 
DEO UO ei ca eine tee tn 65 
Inkuru ku bucuruzi/ 5 POIROT ORIEN Dee ean eh tk bn 66 
Inditimbo /S CSTE st Siti Steet bceter anette he SIN acai ne 68 
Inyunguramagambo / VDA Ess tte aa Pah EEO to aah Ne 68 
ISOMO RYA GATANDATU / Lesson Six: Leisure Time Activities oo. ccc.. 71 
Se ODE aS eat S Bae ren ta te ate aan eegecaege 71 
GE Ree ee 74 
DBO TENE B38 Eel etait Ne a a tee ag tage 76 
SSS AE la a ae tease agae ty or a 76 
sR OB Sal aae ieee tae tnt alas teste wees os 78 


Inyunguramagambo / cs ee eee a eee a 79 


Umugani 7 Tale bib cle Ved bsradeewesisie es ceecedasiacecs Segeeteaiegseeeee tabs eedcwed tvecescenetoesatesgenelectesdensosedsseeeadseieiaaxegecsienseneles 84 


Be LEADS OPED heated ots asada Sota sd aca gnc faa ad eceean eaten toveclacens pumas caccuecels 86 

Mepuunguramagam bo: / Vocab alary siscessetecsecssteansessssscsinssinienvsiousbsstbsoottestbsatsicenoerddassissuluesdadblicee 87 
ISOMO RYA MUNANI / Lessor Hight: Jobs .........ccccessssssssssssssssessscsesseesseasseeseanesesssseees 89 
AER SOT octane dated wena aati t ae esis ce ttl cascnsh ascent mera 89 
Men CTLS ZAIN VLD) GaP esse vchvteai cs sacdocees vasdioke asatacssassdsaeatiadiais asadanbocesteonesrnivcniota akuabas 91 
TH RREE Ura C1 5 gl Bay et Ce 92 

NRHA RELA S002 Bsn besitos c i ea acces ais ba Cael oh ccs ea Ace aeo laaect re meant teen i A te cait 94 
Bryunputamagambo / Wacsbeelary .ov.ccrcesrssessssnrsossssosesessvescivesssvovonnssssnsosnsssssiutsbasbssaesessdinsacsives 95 
ISOMO RYA CYENDA / Lesson Nine: Traditional Jobs ...0........cccccccccsccsessessseeeseeees 97 
“GTEC 177) se nee tee a Renee Ser crt rn rr cemetery ny Rte 0a Ur ncnO gn oa os ae RPP eT 97 
MRI DONEZAMIVUSO/ Grail cvs scsi cscsscdastabissecbeasehutandeadiacsotasssrastustaiadvea tat easacoes dasaouainctialcd 100 
“TRAE Tas 1s Sh a 2 ae et PO Tree ERE Ee Oe ae Pere Ae 101 
Mme: f° SOB bassist shes rege dshad adi ca ves otdsauee dav anenteees bed icp asassedadiailoads 102 
Hnyunguramagambo / Wocabsekary veseccoisssssessesssinnincnssisenssnsssscnssavssveanssonesstasecbscsssenicsuetteestiasie 103 
ISOMO RYA CUMI / Lesson Tem: Food o.u....ececccccccccecccccssescescsccssscscesessescssessescsseseesenssees 105 
“TLE 7g eee a eae a eR ee en te eRe ne OPN 105 
Pict DONE Z AVRO. O1 AT cesta othe t seas sea c ceed lososd ac hese sess dated ne ctu taeaticein 107 
TOERS SE Wave 119 dais 7 err BOO oe ee ea a re Oe Ce en rene eee 108 
MRA SATAN Gf SOI ate nc eda secs aes tastasceayalatasese seid ahs ci vanesetils dan tet ta de Pas Pca a eal ess 109 
Bryungutamagambo / Vocabilaty sisssccsiestesscssssseasescssseasiasseissuasssisesnnssancieetoritssvasiaasansvanssascaien 110 
ISOMO RYA CUMI NA RIMWE / Lesson Eleven: Taking a Trip «0... 115 
MRA RVIENR 25 JOP Be cet candxsecdsesk sae detac a atteiiiatvamenpaseesoa baa ta Pua eat ha tea a ann reece teases 113 
Tkibonezamvugo/ Graatecccccscscsccsssssessssssssssssssssssesseessvsessossssvessesssssssseessesesssassssesessassssscssees 115 
(OFT E Ts (eb) °C a Bs Soe an Re eR Ee Ee 116 
Indirimbo / SOME dase Be sual tat ees acacia neal cea etn eis beastaca dea caideeaauheice Salted te Sacco lahat 117 


xi 


ISOMO RYA CUMI NA KABIRI / Lesson Twelve. Akazi WPumugore .........cses 119 
Trabecar a 90019) sissies pics ch tisdale setae alansbns saseshesecieda tedadice echaccomts da 119 
Ikibonezamvugo/ Graramatscccccssscvessssesssesssisssssssuisssssitisssssissarssssiisiitissisitteeeecsseeccccc, 121 
MORAG DO ieserrstacatcasaste coll earl Neate icles aida ceaidiat doy” pubs tye hoat De 122 
Impundu / Congratulations (literally Joyful IY) shares tally Sitti Si oar la taint 123 
Kinyarwanda - English Glossary.....cccescssssssssssssssssssssssssussssssisssstisssesesteeeeeceseeecccc 125 
English - Kinyarwanda Glossary ........ccccsssssscsssssssssssssssssisssussasssisussiseseesssseeeccocececccc 137 
RETR CES 1 aoihyjtae sre cpcitehvtc ct caps etaerdihddvdhcheeitbed aoede Me cate ed ate no. 149 


Aims of this Book 


Dusome Ikinyarwanda is an intermediate Kinyarwanda course for use by students who have 
completed the Elementary Kinyarwanda course. It is a continuation of the elementary course 
and it aims to develop the student’s reading, writing, speaking and listening skills. 


The student will encounter stories based on various themes and songs. These will increase 


the student’s vocabulary. There are written and oral exercises for the student to work on. 


Content and Layout 
Each lesson is introduced as follows: 


INTEGO 
Topic: Greetings 
Function/Aim: Greeting people at different times 


and on different occasions 
Cultural Information: Importance of greetings among 
Rwandans 
Songs: Imanzi ya mwiza 


Dusome Ikinyarwanda consists of a preliminary lesson and twelve lessons. The preliminary 
lesson is a continuation on greetings among the Rwandan people. The remaining lessons are 
organized as follows: 


A lesson consists of the following: 


(i) Objectives 

(ii) Monologue 

(iii) Reading selection 
Gv) Grammar 

(v) Exercises 

(v1) Glossary 


Objectives 


The objectives of each lesson are presented at the beginning of each lesson. The theme of 
the lesson is also introduced in the objectives. 


XIV 


Monologue 


Each lesson is introduced by a monologue. The themes presented in the monologues ate 
based on the everyday life of the Rwandan people. These include; the family, food, traditional 
jobs, markets, housing, seasons and so on. The monologues are followed by comprehension 
exercises which will assist the student in assessing their understanding of the different 
monologues in the book. 


Reading Selection 

The reading selections presented in Dusome IRinyarwanda axe all based on the theme of each 
lesson. The readings include folktales, essays, debates and narrations. The new vocabulary 
introduced in these readings has a corresponding glossary. 

Grammar 

Each lesson comprises of section that deals with grammar. Some grammar topics covered 
in the elementary course are also found in this book. New grammar topics are also introduced 
to match the level of an intermediate course. The grammar sections are also accompanied by 
eXercises. 


Imyitozo/Exercises 


Apart from the general exerecises presented in this book, the student will also encounter the 
following: 


1. Ni ahawe gives the student a turn to develop their language skills by retelling a story, 
relating an experience in their own culture or engaging in role plays. 


2. Kubata inkuru requires a student to write an essay on a particular topic especially with 
regards to the students own cultural experience. 


3. Sobanura This exercise requires students to define sets of given Kinyarwanda words. 

4. Ikiganiro mpaka is a debate on a given topic. It will test the students oral skills. 
Glossary 

The book consists of a Kinyarwanda-English glossary at the end of each lesson. It also 


provides a Kinyarwanda-English and English-Kinyarwanda glossary at the end of the book 


for easy reference. 


Acknowledgements 


| want to express my profound thanks to those who have assisted me to make this book 
possible. I am grateful to Professor Antonia Schleicher for supporting this project through 
the NALRC at the University of Indiana. 


I would also want to acknowledge John Adeika, the Production Editor at the NALRC, for 
his administrative and technical advice throughout the production of this book. 


I am also grateful to Aquilina Mawadza and the anonymous reviewers for their valuable 
advice and suggestions on the content of this book. 


xv1 
Biography 


Donatien Nsengiyumva graduated from National University of Rwanda in African 
Languages and Literature with concentration in Translation and Interpretation. Since 2005, 
he has been mainly involved in Translation and Localization (Kinyarwanda, Kirundi, Swahili, 
English, French), Software Project Management, Style Guide Creation, Terminology 
Creation/Development, Linguistic Quality Inspection/Review, as well in recruiting and 
training linguists in the use of software localization and terminology management tools. 


ISOMO RIBANZA 
Preliminary Lesson 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Greetings 

Function / Aim: Greeting people at different times and on different occasions 
Cultural Information: Importance of greetings among Rwandans 

Songs: Imanzi ya mwiza 


Greetings 


Kuramukanya/Greetings 


Greetings to people 


; Karasira: Uraho Mute! 
from a journey 


Murenzi: Uraho Karasira we! 

Karasira: Imyaka myinshi! 

Murenzi: Se wagize ngo ntihari haciye igihe! 

Karasira: Harya ntihashize imyaka nk’itanu ugiye kwiga? 
Murenzi: Ahubwo yati igiye kuba itandatu. 

Karasira: Murumuna wawe yasigaye muri Afurika y’epfo se? 
Murenzi: Yego, yasigayeyo ariko azaza mu minsi ya vuba. 
Karasira: Nizere ko na we ari amahoro. 


Murenzi: Ni amahoro rwose ameze neza, cyereka mu minsi yashize nj 
bwo yari yarwaye umutwe ariko yahise afata imiti ubu ameze 
neza amasomo na we arenda kuyarangiza. 


Greetings 
Kampite: Amakuru Mute? 
Mutesi: Ni meza Kampi. 
Kampire: Umusaza n’umukecuru baraho? 
Mutesi: Baraho barakomeye. 
Say greetings Kampire: Ubansuhurize. 
Mutesi: Yego ndabasuhuza. 


Umubyeyi arabaza umwana we uko ikizamani cyo ku ishuri cyagenze 


Tumukunde: Mwiriwe mama! 


How was your exam? Mama: Wirtwe Tumuku. Ikizamini cyagenze gute? 
Tumukunde: Urebye naragerageje ibibazo byose nabisubije 
ntacyananiye. 
Mama: Ee, ni byiza ubwo nizeye ko uzatsinda n’amanota 


ahagije. 


Marume: 
Mulisa: 
Marume: 
Mulisa: 
Marume: 


Mulisa: 
Marume: 


James: 
Marume: 


Indirimbo/ Song 


Relatives: Mulisa and his uncle 


Wirtwe! 

Mwiriwe! 

Uyu munsi ntabwo wagiye gukora bya biraka se? 

Ntabwo nagiyeyo ndajyayo nimugoroba. 

Rega buriya wagize amahirwe kuko abantu mwize 
ikoranabuhanga usanga mushobora no gutungwa n’ibiraka. 
Ni n’amahirwe byo kuko ushobora no guhita utangira 
kwikorera mu gihe gito. 

Ariko buriya winjiza nk’amafaranga angahe mu cyumweru? 
Iyo byagenze neza nka 80.000 Frw nshobora kubibona. 

Ni ukuvuga rero ko ushobora no gukorera na 320.000 Frw 
tyo byagenze neza. 


Uraho se manzi ya mwiza x2 
Aho naraye hose nararanye umwiza. 


Dore ushaka umugore mujya inama x2 
Wajya kumubona rubanda rukanga. 


Umugabo mujya inama ntumubona x2 
N’iyo umubonye rubanda irakubona. 


Iyo mvuze icyaya cyaya urugo x2 
Burya mba mvuze icyomanzi cy’umugore. 


Mvumbe mvumbe mvumbe abagabo none x2 
Fjo mu gitondo mvumbe abagore babo. 


Umwitozo wa 1 
Ni nimugoroba uvuye ku ishuri, ugeze mu rugo uhasanze mama mubaze uko 


yirtwe? 


Umwitozo wa 2 
Ni nijoro mu masaa 7:00, papa wawe avuye ku kazi. Mubaze uko yiriwe ndetse 
umubaze n’icyo akuzaniye? 


Umwitozo wa 3 
Uhuye na mugenzi wawe mumaze igihe mutabonana. Mubaze amakuru ye 
n’ay’ababyeyi be. 


Umwitozo wa 4 
Wagiye gusura nyogokuru mu cyaro. Musuhuze umubaze amakutu ye n’aya 
sogokuru. 


Umwitozo wa 5 
Uri mu nzira utashye, uhuye n’uwahoze ari mwarimu wawe. Musuhuze umubaze 
amakuru 


Greetings 


Kuramukanya 


is important Gusuhuzanya ni umuco nyarwanda kandi ni ngombwa. Kuva kera hose iyo 
umuntu yanyuraga ku wundi mu Rwanda yaramubwiraga atimwaramutse! 
cyangwa ati mwiriwe! Cyangwa ati muraho! Cyangwa nanone ati amashyo! 
Gusuhuzanya ni uburyo bwiza bwo kumenya ko mugenzi wawe, umuturanyi 
cg umugenzi yaramutse; ari nayo mpamvu abantu basuhuzanya bavuga bati: 
waramutse? Waramutse ute? Ni ukubaza niba babaye amahoro mu ijoro 
ryose, niba nta kibazo bahuye nacyo kugira ngo niba hari ikibazo cyabaye 
bahere ko babivugana kugira ngo bagicyemure. Aha ni ho umuco nyarwanda 
wifitemo ineza muri wo! Ibyo kandi usanga ababyeyi babitoza abana bakiri 
bato kuko ari kimwe mu bintu biranga umuntu warezwe neza. Umuntu 
ashobora gusuhuza undi mu magambo gusa cyangwa bagahoberana cyangwa 
bagahana ibiganza. 

according to Ushingiye kandi ku muco, iyo usuhuza umuntu wubashye 
umusuhuza ukoresheje amaboko yombi mu rwego rwo kugaragaza 
ko umwubashye. 


Mu gitondo Waramutse! 
Mwaramutse! (with 
respect) 


Waramutse (neza)! 
Mwaramutse (neza)! 


(with respect) 


6 


| Saasita ~ | Wiriwe! Wiriwel 
Mwiriwe! (with Mwiriwe! (with 


Nimugoroba / iw . 
nyuma ya saa sita Mwiriwe! (with Mwiriwe! (with 


Indamukanyo Igisubizo 

zidakurikiza igihe 

Tyo uhuye n’umuntu Amashyo! Amashongore! 

mudaherukanye Amakuru? Ni meza 
Uraho! Uraho (neza)! 
Muraho! (with Muraho (neza)! 
respect) with respect) 

Iyo ari umuntu muri 

ku rwego rumwe 

kandi muhorana. 


Umwitozo wa 6 
Subiza ibibazo bikurikira: 


1. Ni gute abanyarwanda basuhuzanya iyo bahuye mu gitondo. 
2. Ni gute abanyarwanda basuhuzanya mu cyubahiro iyo bahuye saa sita? 
3. Ni gute abanyarwanda basuhuzanya iyo bahuye nimugoroba? 
4. Ni gute usuhuza umuntu iyo muhuye: 

(1) Nimugoroba 

(ii) Saa sita 

(iit) Iyo uhuye n’umuntu mudaherukanye 

(iv) Iyo ari umuntu w’inshuti muhorana kenshi 
5. Usubiza gute iyo umuntu agusuhuje gutya: 

(i) Amashyo 

(it) Muraho! 

(iit) Mwaramutse! 


Umwitozo wa 7 


Thimbamwandiko/Essay: Himba umwandiko ujyanye n’insanganyamatsiko 
zikurikira ushingiye ku muco wo mu gihugu cyawe: 

(t) Akamaro ko kuramukanya mu gihugu cyawe. 

(i) Indamukanyo zitandukanye zikoreshwa hakurikijwe igihe. 

(iii) Kwerekana icyubahiro mu kuramukanya. 


Indirimbo/ Song 


Greetings 


Buracyeye 


Yee buracyeye we 
Yego 

Buracyeye ma!! 
Yee buracyeye we 
Yego 

Buracyeye mal! 


Mwaramutse iraguma 
Buracyeye ma!! 


8 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 
ababyeyi 
abahungu 
abakuru 
abakwe 
abashyitsi 
ahantu 
akazi 
amazi 
guhabwa impamyabumenyi 
hasi 


e 8 4 8 et 4 


ikirangabwoko 
imigenzo/umuco 
inshuti 

intoki 

inyoni 

inzu 

ishuri 

isomero 
isuzumabumenyi 
mama 

mwana 
nyogokuru 
sogokuru 
umugore 
umuhinzi 
umujyi 
umukobwa 
umukwe 
umuntu 
umwarimu 
urubyiruko 
urugendo 


parents 

boys 

elders 

sons in law 
visitors 
place 

work 

water 
Staduation 
floor, ground 
rural home 
maize cob 
Maize 

thing 
totem{s) 
manners culture 
friend 
hands 

bird 

house 

school 
library 
examination 
mother 
child 
grandmother 
grandfather 
woman 
jarmer 

tonn 

girl 

son in law 
person 
teacher 
youngsters 
journey 


Verbs 


gufata 


gulanguka 


kubyina 
gukoma amashyi 


gukomera 


gukoresha 
gupfukama 
gusa 

gusaba 
gushimira 
gushobora 
gushya ubwoba 
gusubiza 
gusuhuza/kuramukanya/kuramutsa 
ibicu 

imyaka 

igicu 

umwaka 

kotsa 

kuba 

kuba ingenzi 
kuba mwiza/umwana mwiza 
kubaho 

kubaza 
kubonana 
kubonera 
kubyara 
kuhagera 
kumara umunsi 
kunama 
kunywa 

kureba 

kureba 
kuva/guturuka 
kuza 

kwakira 
kwemeranya 
kwicara 
Kwinjira 


hold, touch 
be enough 
wake up 
play/ joke 
dance 

clap 

be strong 

use 

kneel 

look tike 

ask for 
thank 

be able 

be sacred 
answer 

greet 

clouds 
years 

cloud 
_year 

roast 

be 

be important 
be beautiful] good/ nice 
SUTVIVE 

ask 

see each other 
be appropriate 
give birth to a child 
arrive 

spend the day 
bend 

to drink 

See 

look 

come from 
come 

receive 

be in accordance with 
Sif 

enter 


10 


Greetings 

ni uko ni uko 
akazi keza 
turi kumwe 
turakomeye 


Andi magambo 


yego 
harya 

bwa mbere 

nyuma 

ku bwibyo 

twese 

gushyitsa umutima mu nda 


congratulations 
forward with work 
still together 

we are ok 


yes 
by the way 
Jor the first time 

after 

as a result/ because of this 
all of us 

take a deep breath 


~ISOMO RYA MBERE 
Lesson One 


§ Zee 
INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Apartments and Houses 

Function / Aim: Describing One's Apartment or House. 
Grammar: Expressing each, all, Comparisons 
Reading: Aho ntuye 

Songs: Twubake 


House 


Inkuru/ Story 


Muhire aratubwira uko icumbi rye riteye. 


apartment/ flat Ucumbi mbamo riherereye ku Kacyiru. Ni muri etaji ya 3. 
Ni muri nomero ya 165, ikaba igizwe n’uruganiriro, ibyumba bitatu ndetse 
n’ubwogero. Iyo winjiyemo bwa mbere usanga harimo ibintu byose 
ushobora gukenera kuko nyir’icumbi aba yarabiteganyije mbere. Kimwe mu 


12 


bintu mpakundira ni uko hadashyuha cyane n’ubwo hanze haba hashyushye 
hate! Ikindi kandi na nijoro ntihakonja nko hanze. 
Tkindi mpakundira ni icyamba cyanjye kuko kitimo umwanya uhagije kandj 


to hang nkaba mfite n’aho manika imyenda yanjye ku buryo itishifona. 

clothes Ibyo rero bituma gutera ipasi imyenda mu gitondo mbere yo kujya ku kazi 
bitangora kuko iba imeze neza. 

each N’ubwo navuga ko buri kintu cyose nkenera kiba gihari, mbona gukodesha 


bimpenda cyane ku buryo niyemeje gutangira kuzigama amafaranga make ky 
mushahara wa buri kwezi kugira ngo nzubakishe inzu yanjye mu myaka irj 
imbere n’ubwo bitoroshye. 


Umwitozo wa 1 


1. Icumbi Muhire abamo riherereye he? 

2. Icumbi ya Muhire ni muri etaji ya kangahe? Ifite nomero kangahe? 
3. Iryo cumbi rigizwe n’ibyumba bingahe? 

4. Ni ibiki bituma Muhire akunda icumbi abamo? 

5. Ese ni iki akundira icyumba cye? 

6. Ni tyihe gahunda Muhite afite y’imyaka iri imbere? 


Umwitozo wa 2 


Ni ahawe 


Vuga uko icumbi cyangwa inzu byawe uko bimeze. 


Inzu yanjye iherereye Kimisagara, igizwe n’uruganiriro, ibyumba bibiri, nta musarani 
wo mu nzu igira, igira uwo hanze gusa. Hanze kandi ni ho hari igikoni ndetse 
micyumba cy’umukozi. Mbana na murumuna wanjye wiga muri Ishuri rikuru 


ty'ubumenyi n’ikoranabuhanga (KIST). N’ubwo mba mu nzu y’amabati ariko njya 
nibuka ko kera ntari naza mu mujyi iwacu twaba mu nzu y ibatsi (thatched house) 
ariko ubu zaracitse ntaho wayibona mu Rwanda kuko usanga inzu zose zubatse 
n’amatafari (bricks) kandi zisakaje amabati cyangwa amategura. 


My home 


Amagambo akunda gukoreshwa ku nzu / Most common parts of a 


house 


ibaraza 
Imbabura/kwiziniyeri 
Uburiro 

Firigo 

Ubwiherero 

Icyumba cyo kuryamamo 
Akabati 

Igikoni 

Anegisi 

Etaji yo hejuru 
Koridoro 

Etaji yo hasi / hasi 
Ravabo 

Tuwarete 


balcony 

stove 

dining room 
refrigerator 
bathroom 
bedroom 
cupboard 
kitchen 

out building 
upstairs 
passage/corridor 
downstairs / floor 
sink 

toilet 


13 


14 


Middle class house 


Umwitozo wa 3 


Vuga icyo kino gice cy’inzu gikorerwamo 
Urugero: Mu cyumba cy’abashyitsi bahakorera iki? 


Mu cyumba cy’abashyitsi ni ho abashyitsi barara. 


1. Mu gikoni bahakorera iki? 


2. Mu ruriro bahakorera iki? dining room 
3.Mu cyumba bahakorera iki? 
4. Mu bwogero bahakorera? shower 


5. Mu ruganiriro bahakorera? 
6. Ibi bikoresha byifashishwa iyo umuntu ari he? 
(1) Ikanya 
(ii) Isabune yo koga 
(itl) Imyenda 
(iv) Etajeri y ibitabo bookshelf 


Umwitozo wa 4 


Vuga ibikoresho umuntu yifashisha iyo ari aha hantu: 


Urugero: Mu gikoni. 
Isafuriya, imbabura, amakara, umwuko, icyuma, amavuta yo guteka. 
1. Mu bwogero. 2. Mu cyumba. 
3. Mu turiro. 4, Mu isomero. 
5. Mu rusengero. 6. Mu ishuri. in the study room 


7. Mu biro. 8. Mu murima 


T00m 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


Expressing ‘each, all’ 


1. The stem -ose/-ese means a//, the whole while -onyine / -enyine means a/one. 


2. The prefix of these stems is determined by the noun in description. 
3. Look at the following examples of ‘all’ 


abantu bose 
imbuto zose 
buri kintu 
buri gihe 


4, --ose/-ese is used with a singular noun to mean each. Examples of its use are: 


umunyeshuri wese 
ububiko bwose 
umunsi wose 
umuntu wese 

inzu yose 


Umwitozo wa 5 


Babiri babiri 


all the people 
all the fruits 
everything 
everytime 


each student 
each store 
each day 
each person 
each house 


Muganire mubwirana uko inzu z’iwanyu zimeze n’ibikoresho birimo. 


Umwitozo wa 6 


Dore amayetaji agize inyubako ya Amahoro House: 


Floor 


_Ground Floor _ 


AstFloor 


3rd Floor 


Office _ 


_| Dr. Karambizi _ 


__ Sunshine Pharmacy 


| Cogebank _ 


5th Floor 


Computer Technologies 


| 6th Floor _ 


|_Rwandair Express 


7th Floor 
8th Floor 


Karibu restaurant 
Belle Shop 


15 


16 


Urugero: Sunshine Pharmacy ikorera mu yihe etaji? 
Muti etaji ya mbere. 
Ofisi ikorerwamo ibintu bijyanye n’ikoranabuhanga ini muri etaji ya kangahe? 
Ushaka kubitsa amafatanga muri banki wajya muri ofisi iri muri etaji ya kangahe? 
Ushaka kwivuza wajya muri etaji ya kangahe? 
Umuntu ushaka gukora ingendo mpuzamahanga wamurangira kujya mu yihe 
etaji? 
5. Igihe wifuza kwambara neza ukaberwa wajya kurebera hehe muti iyi nyubako 
yagaragajwe hejuru? Muri etaji ya kangahe? 
6. Ndangira ahantu najya gufata amafunguro ndamutse nshonje? Ni muri etaji ya 
kangahe? 


ee 


Umwitozo wa 7 
Ikibonezamvugo/ Grammar 


Making Comparisons 


To compare two things, use the following words: kurusha /haz or a verb meaning to 
surpass/ exceed; for example, kurusha. 


1. Kurusha is used when the comparison involves people. 
a. Murenzi ni muremure kurusha Kalisa Murengi is taller than Kalisa. 
b. Kayitesi ni mukuru kurusha Mahoro. Kayitest is older than Mahoro. 


2. Kurusha 
It is also used with common nouns. 
Kigali ni nini kurusha Huye Kigali is bigger than Huye. 
3. Kurusha ‘to surpass’ 
Iyi nzu ni nziza kurusha iriya. This house ts more beautiful than 
that one. 
4. Kurusha ‘to surpass’ 
Nifuza iriya nzu kurusha iriya I want this house more than 
that one. 


5. The verb kurusha followed by a noun is also used to convey the meaning exceptionally. 


lyi kanzu irusha ubwiza andi makanzu nabonye kare. The dress is 
exceptionally beautiful. 


Umwitozo wa 8 


Babiri babiri 
Kayigirewa na Hirwa bagiye ku isoko guhaha none bahuye n’inshuti yabo 
badaherukanye kandi na yo irifuza gukodesha inzu muri ako gace babamo. Subiza ibi 
bibazo yababajije: 
Urugero: Mutuye he? 

Dutuye Kimironko munsi y’isoko. 


1. Muba hehe? 

2. Inzu yanyu isa ite? 

3. Inzu yanyu ifite metero zingahe kuri zingahe? 

4. Ifite ibyumba bingahe? 

5. Mufite igikoni? 

6. Nta rusaku ruba aho mutuyer 

7. Aho mutuye haba umutekano? 

8. Ni ibihe bintu mwumva mukundiye inzu yanyu n’aho mutuye muti 
rusange? 

9. Umuriro n’amazi ni mwe mubyiyishyurira? 


Umwitozo wa 9 


Ni ahawe 
Un umukomisiyoneri ushakira abantu amazu bakodesha none umukirtiya akubajije 
inzu, murangire aho iti n’uko iyo nzu imeze. 


Umwitozo wa 10 


Kurikiza uru rugero 
Umurerwa yavuye iwabo ku Kacyiru ajya kureba inshuti ye yitwa Mutesi kugira ngo 
bajyane mu mujyi kugura ibikoresho azajyana ku ishuri. 
- Unmurerwa atuye ku Kacyira. 
1. Negiye gusura Habimana i Gasarenda 
# Habimana... 
2. Rukundo atashye iwabo i Musanze. 


" Rukundo... 

3. Umulisa ntawuri inaha yagiye gusura Muhoza i Burundi. 
= Muhoza... 

4. Karangwa yanze gutura i Huye yigira i Kigali. 
# Karangwa... 


5. Iwacu ni mu Ntara y’Amajyepho, nturanye na Mukeshimana. 
s Mukeshimana... 


18 


Umwitozo wa 11 


Kurangira mugenzi wawe: Kurikiza uru rugero maze ubwire mugenzi wawe aho 
ahantu hakurikira haherereye: 

fat: Ibiro by’umudugudu by’iwanyu biherereye he? 

B: Biri imbere yo mu rugo. 


1. Kiliziya usengeramo iherereye he? 


a =) ETEEETESEEETY 
2. Isoko muhahiramo riba he? 
B Riba... 


3. Ibiro by'umurenge byo mu rugo biherereye he? 
mw. Bihetereyes cassava 

4, Jnshuti yawe ituye he? 
Be Tyee sates 


Umwitozo wa 12 
Ni ahawe 


Watumye inshuti yawe ngo ikugurire isaha none bibaye ngombwa ko uyirangira mu 
rugo kugira ngo iyikuzanire. Yirangire ku buryo ihagera neza neza. 


My house 


19 


[kiganiro/ Dialogue 


Benimana atashaka kugura ijipe none ahamagaye kuri Akagera Motors 
kugira ngo amenye aho bakoteta n’ibicito uko bihagaze, maze yakirwa na 


Umulisa 


Umulisa: 


Benimana: 


Umulisa: 


Benimana: 


Umiulisa: 


Benimana: 


Umulisa: 


Benimana: 


Umulisa 


Benimana: 


Umulisa: 


Benimana: 


Umulisa: 


Umwitozo wa 13 


Allo, mwiriwe! 

Allo, ni kuri Akagera Motors mpamagaye? 

Yego ni ho. Tubafashe ikiP 

Nitwa Benimana nkaba nashakaga kumenya aho mukorera kuko 
nshaka kugura imodoka. 

Yego. Dukorera hano imbere ya UTC. Muzi aho UTC iherereye? 
Oya, ntabwo mpazi. 

Iyo ugeze mu isangano ry’imihanda, hartya bita muri rond point 
hagati mu mujyi uzamuka umuhanda uhati. 

Yego. 

Iyo ugeze nko muri metero 100, ubona etaji yumweru ibumoso 
bwawe ari yo yitwa UTC, twebwe ni ibumoso bw’aho neza. Haba 
haparitse n’imodoka ducuruza ku buryo kuhamenya bitagoye. 
Ndahabona. None se buriya ijipe muyigurisha angahe? 

Ubusanzwe ijipe iba ibarirwa hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 15 
atiko biterwa n’iyo mushaka hari n’izirengeje ayo. Ariko byaba byiza 
muhigereye tukanavugana cyane ko hari n’uburyo bwo kwishyura 
mu byiciro. 

Sawa buriya mu cyumweru gitaha nzaza, murakoze. 

Murakoze namwe! 


Subiza ibibazo bikurikira: 
1. Benimana yahamagaye he? 
2. Benimana yashakaga iki? 
3. UTC iherereye hehe? 
4. Rangira Benimana aho Akagera Motors ikorera? 
5. Akagera Motors iherereye muri metero zihangahe uvuye mu isangano 


ry’ imihanda? 


Umwitozo wa 14 


Babiri babiri 


Ganira na mugenzi wawe umubaze aho aba, hanyuma umuyoboze ahantu ushobora 
kugurira ibikoresho ukeneye. 


20 


Umwandiko/ Text 


gate 


thieves 


Aho ntuye 


Nitwa Karambizi Théogéne ndubatse, mfite umugore n’abana babiri. 
Nkora muri banki i Kigali. Neuye ku Kacyiru hepfo y’ikigo cya polisi. 
Ni ukuvuga ko tyo ugeze ku Kacyiru aho bita kuri minisiteri umanuka 
mu muhanda unyura imbere ya Ambasade y’Abanyamerika mu 
muhanda werekeza La Colombiére. Ubundi wagera muri metero 100 
ugahita ukata tburyo bwawe mu muhanda wa KG 5 Ave. Nabwo 
ugenda metero nka 400 ukaba ugeze ahantu hari ikorosi bakunze 
kwita kuri anteni. 


Iyo anteni uhita uyibona iyo urebye mu gahanda kamanuka ibumoso 
bwawe, ntuye imbere y’lyo anteni neza neza, 


ku gipangu gifite ibara ryicyatsi kibisi. 


Muri karitsiye ntuyemo ntabwo dukunze kubuta umuriro nk’uko 
bikunze kugaragaraga mu bindi bice byigihugu no muri Kigali, iyo 
akaba ari nayo mpamvu mpakunda ndetse numva ntahimuka. 

Tkindi kandi ni uko nta bajura bahaba. Ndetse ndibuka ko rimwe 
nigeze gusiga imodoka yanjye idafunze nijoro, ariko mu gitondo 
nasanze ikimeze nk’uko nayisize ntacyo yabaye. Hari n’igiye 
twibagirwa kwanura imyenda ikarara ku mugozi ariko nta na rimwe 
turasanga bayibye. 


N’ubwo ariko mvuga ko iyo karitsiye ifite ibyiza byose, usanga 
n’ubundi gukodesha amazu yaho bihenze dore ko nk’iyanjye 
nyikodesha 200.000 Frw. Ku buryo numva ari menshi ndetse ubu 
nkaba mfite gahunda yo kwaka inguzanyo nkubaka iyanjye. 


Umwitozo wa 15 
Subiza ibibazo bikurikira: 


Li 
va 
3. 


4, 


Sh 


6. 


Karambizi afite abana bangahe? 

Karambizi akora he? 

Iyo ugeze mu muhanda wa KG 5 Ave ugenda metero zingahe 
kugira ngo ugere mu ikorosi? 

Igipangu cyo kwa Karambizi gisa gite? 

Ni ibiki biruma Karambizi Théogéne yumva atakwimuka aho atuye? 
Vuga ingero Karambizi yifashishije agaragaza ko aho atuye nta 
bujura buhaba. 

Inzu Karambizi abamo ayikodesha amafaranga angahe? 


aa 
21 


Umwitozo wa 16 


Ni ahawe: Bwira abo muri kumwe uko aho utuye hameze, maze ukore ku buryo 


haba hagaragaza ibintu bintu bikurikira: 


(i) Umuhanda uza iwanyu uko umeze na nomero yawo niba bishoboka 

(ii) Urugo cyangwa igipangu cyangwa inzu yawe uko bisa 

(iii) Umutekano w’aho utuye uko wifashe 

(iv) Ibyiza ukundira aho utuye cyangwa ibibi uhangira 

(v) Urakodesha cyangwa ni inzu yawe cyangwa yanyu bwite 
Umwitozo wa 17 


Sobanura amagambo akurikira: 
1. Umuhanda 2. Gutura 
3. Gukodesha 4. Igipangu 
5. Umutekano 6. Abajura 
7. Imodoka 8. Kubaka 


Umwitozo wa 18 
Subiza ibibazo bikurikira: 


. Utuye mu kihe gihugu? 

. Umujyi utuyemo witwa gute? 

. Agace ubamo bavuga izihe ndimi? 

. Ni iki ukundira aho utuye? 

. Ni hehe handi watuye hatari aho utuye ubu? 


Om B&H Nh 


Indirimbo/ Song 


Twubake kijyambere 

Tujye inama y’ubufatanye 
Turwanye nyakatsi 

Twubake kijyambere 

Twirinde asbestos 

Twubakishe amabati n’amategura 
Twubake kijyambere 


22 


Ikibonezamvugo / Vocabulary 


Nouns 


ahantu 
akabati 
amafaranga 


amafaranga ari kuri konti 


amatafari 
ameza 
anegisi 
banki 
etajeri y’ibitabo 
etaji 

firigo 

hanze 
ibaraza 
ibikoresho byo mu nzu 
ibitoma 
ibyatsi 
icumbi 
icumbi 
icyaro 
igikoni 
imbabura/kwiziniyeri 
imyenda 
intebe 
inzira 

ishuri 
isomero 
koridoro 
mudasobwa 
nyirikintu 
ofisi 

ravabo 
telefoni 
tuwarete 
ubukode 
uburiro 
ubusitani 
ubwogero 
umujyi 


place 

cupboard 
money 

deposit 

bricks 

table 

cottage/ outbuilding 
bank 
bookshelf 
floor 

Sridge 

outside 

balcony 
furniture 

Sigs 

grass 
apartment, flat 
flat, apartment 
countryside 
kitchen 

stove 

clothes 

chair 

passage 

class 

hibrary 
corridor 
computer 
owner 

office 

sink 

phone 

toilet 

rent 

lounge/ dinning room 
garden 


shower 


city 


ymuriro w’amashanyarazi 


urutsinga 
Verbs 


enda 


gukodesha 
gukoresha 
gukura 

a 
gushaka 
gushushanya 
gushyira 
gusobanura 
gutegura 
kuba ugomba 
kubika/gukomeza 
kurenga 
kurusha 
kuvuka 
kwanika 
kwishyura 


Other words 


aho 

buri 

byose hamwe 
ku bijyanye 
kurusha 
kurusha 

-nini 


electricity 
wire 


be expensive 
rent 

use 

grow 

follow 

look for 

draw 

put 

explain 
prepare 

be supposed to 
keep 

Surpass 
Surpass 

be born 

hang on the line 


pay 


where exactly 
each and every 
all together 
about 

than (superlative) 
than (superlative) 
big 


23 


24 


ISOMO RYA KABIRI 
Lesson Two 


INTEGO / OBJECTIVES 

Topic: Physical Characteristics and Personal Traits 

Function / Aim: Describing people's physical characteristics and personal traits 
Grammar: Adjectives, Opposites and Adverbs 

Reading: Isabukuru ya Munezero 

Songs: Ndashaka umwana 


eS Seer 
Athlete: Disi Dieudonné 


Inkuru/ Szory 


Disi Dieudonné 


Disi Dieudonné ni umugabo upima ibiro 57 akaba areshya na metero 1.73, wavutse tariki ya 
24/11/980, avukira i Nyanza mu majyepfo y’u Rwanda. Avuka mu muryango w’abana 10, 
akaba ari umwana wa 5 iwabo. Akaba ari umukinnyi ukina imikino ngororamubiri, 
wamenyekanye cyane kubera guhagarira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga yo 

arimo nk’amarushanwa ya Olimpike n’andi akomeye ku isi. Muri ayo marushanwa 
yose yabashije no kwegukana imidali 3 mu mikino y’ibihugu bivuga igifaransa. (Jeux de la 
Francophonie), imidali 3 mu mikino ya gisilikare y’isi, umudali umwe mu mikino olimpike 


26 


y’abasilikare. Uyu mugabo kandi akaba yarabashije kwiruka Marathon mu gihe cy’iminota 59 
n’amasegonda, agahigo gafitwe na bake ku isi. 


Umwitozo wal 


Kota uyu mwitozo: 
Shaka amagambo asobanura uko umeze. 


Ni gute wamenya uko umuntu ameze /How to find out what somebody looks like 


Question:Mugenzi wawe ameze ate? 


Answer: Ni mugufi afite umusatsi muremure. S/he is short with long hair. 
Ni muremure afite umusatsi mugufi. S/he is tall with short hair. 
Ni inzobe. S/he is light in complexion. 
Ni imibiri yombi. S/he has a fair complexion. 
Ni igikara. S/he is dark in complexion. 


Ni gute wavuga uko umuntu ateye /How fo describe a person 
gu $ y 


To ask someone to describe a person use the following questions and responses. 
Uriya mwana uri hariya asa ate? Ni igikara. 
Mukuru wawe areshya ate? Afite metero 1,78. 


Uko utanga igitekerezo / How to express an opinion 


1. To express an opinion, use the phrase; 
Menya/Ubanza. I think so. 


2. In the negative, it is expressed as; 
Sinzi/Simbizi. I do not think so. 


Umwitozo wa 2 
Inshuti yawe imeze ite? Muvuge ku buryo umuntu utamuzi bahura agahita 
amumenya. 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


More on Adjectives 

There are many adjectives in Kinyarwanda. Adjectives are placed after the noun 
which they describe. Adjectives fall into different categories. Let us look at the 
examples given below. 


Icyatsi 


Though all these adjectives are placed after nouns, the prefix of size, state, and 
quality adjectives vary in accordance with the noun class. 


Adjectival use of Verbs and Nouns 
1. Relative Verbs 


Almost all adjectives can be formed by using the relative verb. This is also applicable 
to all the different categories of adjectives given above. 


Kwishima §Umwana wishimye. A happy child. 
Guhenda Umwenda uhenze. Expensive clothes. 
Gukonja Ahantu hakonje. A cold place. 
Gushyuha  Ahantu hashyushye. A hot place. 
Gushya Umuneke uhiye. A ripe banana. 
2. Stative Verbs 
Kunanuka abana bananutse. thin children. 
Gukomeraakazi gakomeye. a hard job. 
Kubyibuha umugore ubyibushye. a fat woman. 
Gusharira ikinini gisharira. bitter pill. 
Kwandura imyenda yanduye. dirty clothes. 
3. Nouns 
Nouns can also be used adjectivally in the following way. 
Umukobwa w’umunebwe a lazy girl 
Umuntu w’umunyabwenge a smart person 
Umuntu w’umusazi a foolish person 


Umwitozo wa 3 
Gupetereza / to investigate 


Fata urugero rw’abanyeshuri 4 mu ishuri wigamo uvuge uko bateye n’uko mwarimu 


ateye kugira ngo utange ishusho y’uko ishuri wigamo rimeze. 


28 


Urugero: Mu ishuri nicarana n’umuhungu muremure, usetsa cyane kandi 
wumuhanga. lyo turi kwiga aramfasha cyane akanansobanurira. 


Umwitozo wa 4 


Genda ugira icyo uvuga kuri bano bantu bakurikira ku bijyanye n’uko bateye. 
Urugero: Mwarimu 
Mwarimu wanjye ni umugabo muremure kandi w’inzobe. 


1, Papa 2. Marume 

3. Mama 4, Nyogokuru 

5. Mushiki wanjye 6. Mukuru wanjye 
7. Inshuti yanjye 8. Umuturanyi 


Umwitozo wa 5 


Ukurikije ukuri gusanzweho, subiza ibibazo bikurikira ukoresheje Yego cyangwa 
Oya unasobanure. 
Urugero: Umuneke ufite ibara ry’umutuku? 

Oya, umuneke ufite ibara ry’ umuhondo. 


1. Ese ikibuga cy’umupira w’amaguru kigira ibyatsi bisa ubururu? 

2. Ese idarapo ry’u Rwanda rigizwe n’amabara yubururu, umutuku n’icyatsi? 

3. Ese umujyi wa Kigali ni munini kurusha Leta ya New York? 

4. Ese umwana wanjye w'imyaka ibiri ni muremure kundusha? 

5. Ese abasirikare ba Loni bambara ingofero z’icyatsi? 

6. Ese umuzungu aba ari igikara kurusha umwirabura? 

7. Ese Ubushinwa bugira idarapo ry’umutuku ririmo n’utunyenyeri tw’ubururur 
8. Ese ikiyaga cya Kivu ni cyo kiyaga kinini mu Rwanda? 

9. Ese abantu bakunda kumva indirimbo nziza, bakanga indirimbo mbi? 

10. Ese amazi afite ibara ry’ubururu? 


Umwitozo wa 6 


Koresha izina wahawe urihuze na ntera (Adjective) bitandukanyijwe n’agakoni 
kaberamye: 


Muenzaniso: Mwarimu/-gufi 
Mwarimu ni mugufi. 
1. Hakizimana/-re-re 2: Mutesi/-iza 
3. Umupira/umukara 4. Igiti/-gufi 
5. Indwaro / gukara 6. Ikirahure/koroho 
7. Umwana/gukubagana 8. Inyanja/-nini 
9. Isafuriya/-shyushye 10. Umurongo/-to 


 ¥% 


[Umwitozo wa 7 
Vuga uko aba bantu bareshya ukurikije metero ziti imbere y’amazina yabo. 
Urugeto: Safari/metero 1,75. 

Safari afite metero 1,75. 


1. Murenzi/metero 1,85. 2. Dative/metero 1,89. 

3. Kamikazi/metero 1,53. 4. Umuhire/metero 1,74. 
5. Ngarambe/metero 1,90. 6. Rebecca/metero 1,63. 
7. Isaac/metero 1,65. 8. Benimana/metero 2,00. 
9. Niyonzima/metero 1,60. 10. Mariya/metero 1,50. 


Adjectives and Opposites 


1. Some adjectives can be expressed in the opposite form. 


a poor person 
muremute mugufi 
[Umuntumubi | abadperson | umuntu mwiza__| a good person 


Umugore w’inzobe a woman who is Umugore a woman who is 
light in complexion | w’igikara dark in complexion 


Ikanzu icyeye a clean dress Ikanzu yanduye a dirty dress 


make 
aki 
unanutse 


Ikanzu yumye a dry dress Ikanzu a wet dress 
itose 


2, Other opposites can be formed by using the negative forms si or ntabwo. Therefore; 


Uriya mukobwa ni mwiza. Uriya mukobwa si mwiza. 
Uyu mugabo arabyibushye. Uyu mugabo ntabwo abyibushye. 


Umwitozo wa 8 


Koresha ntera (adjectives) ziti mu dukubo kugira ngo wuzuze interuro zikurikira 
ak’uko bikwiye (appropriate). 


Urugero: Uriya mugore afite umwana.......... (-kurv) 
Uriya mugore afite umwana mukuru. 


: ee 


30 


1. Sogokuru nt ............ (-kuru) 

2, Karetizi ni vgincen (-re-re) 

3. Kigali: at se,scceeses (-to) 

4, Murumuna wanjye nl........... (-gufi) 

5. Umupira yari yambaye ejo ni ........ (umweru) 
6. Akunda imineke ........ (gushya) 

7. Umukiriya arashaka inzoga ............ (-konje) 
8. Umuntu utapfuye aba ari ........... (-zima) 

9. Intoki zawe ............ (-shyushye) 

10. Imbwa ya .........+ (umukara) 


Umwitozo wa 9 


Ca umurongo kuri ntera iri muri iyi nteruro. 
Urugero: Ndatira ku isahani ntoya. 


1. Inkweto ndende ntabwo zituma abakobwa babasha kwiruka. 

2. Nanyoye icyayi gishyushye kiranyotsa. 

3. Muhire yambaye ishati nziza. 

4. Kunywa amazi mabi bigira ingaruka ku buzima. 

5. Bamwe bavuga ko amazi ari ubururu, abandi ngo ni umweru abandi 
bakavuga ko nta bara agira. 

6. Banza usubize ikibazo bakubajije ubundi ubone kwishima. 

7. Afite umuhungu w’umusore kandi muremure. 

8. Ntabwo akunda ibara y’umutuku. 

9, Insina ngufi ntawutayicaho urukoma. 

10. Ibiryo bike ntabwo byamuhaza. 


Umwitozo wa 10 


Ganira n’uwo mwegeranye, buri umwe abwire undi uko ateye yifashishije ntera. 
Adverbs 


1. Some adverbs in Kinyarwanda indicate time: 


ubu now 
nonaha just now 
uyu munsi today 
nijoro tonight 


2. Some adverbs describe the manner in which something is done: 
bucece silently 
gahoro slowly 
vuba quickly 


3. Some adverbs indicate place: 


hanze outside . 
kure far 

hasi down, floor 

hejuru on top 

hano here 


4, Other adverbs are formed by using nka, /44e before a particular noun. 
Avuga nka se. She speaks like her father. 
Avuga nka mwarimu. S/he is talking like a teacher. 


Umwitozo wa 11 
Uzuza izi nteruro ukoresheje imigereka ibura. 


. Yavuze ko aza........ tukajya kureba umupira. 

. Polisi yamuhannye kuko ...... kandi nta n’uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. 
. Peter atuye ........ yo ku ishuri niyo mpamvu atinda. 

. Cyera abanyarwanda bahishaga amafaranga ....... ya matora. 

. Mu marushanwa, iyo wiruka ....... abandi baragusiga. 

. Abajura biba ....... kuko ari bwo abantu baba basinziriye. 


Aw SDN = 


Umwitozo wa 12 


Koresha aya magambo n’imigereka biti kamwe mu nteruro? 
Mwarimu/neza 
Mwarimu yigisha neza 


1. Indwara/vuba 2. Murekezi/hanze 
3, Gatare/nijoro 4. Muhoza/Kubyuka/saa 6:00 
5. Urufunguzo/hasi 6. Alice/gukunda/kuryama/rwose 
7. Hano/imodoka 8. Murenzi/gukora/kure 
9. Karasira/gukunda/Umuhoza/cyane 10. Kayitesi/kuza/uyu munsi 


32 
Ikiganiro / Dialogze ———  ——-—____——“~ | 


Urufunguzo ruri he? 


Suzana: Bite Mukama? Ko urufunguzo narubuze warushyize hehe? 

Mukamana: Ni byiza. Reba munsi y’akabati ni ho narushyize. 

Suzana: Uzi ko nari narushatse hejuru y’akabat narubuze. 

Mukamana: Nari naruhakuye kuko ejo nararuhashyize abana bararufata 
nsanga bari kurukinisha. 

Suzana: Ehe! Ahubwo ndumva ari ukuzajya turwimura buri munsi 
kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tutazasanga barutaye. 

Mukamana: Ahubwo gira vuba bataza bakabona aho urukuye. 

Suzana: Nta kibazo ndahita ndwimura. 

Mukamana: Umbwire aho urushyize kuko uyu munsi mama ashobora kurukenera, 
Aturumbaza nkarubura. 

Suzana: Yego! 


Umwitozo wa 13 
Subiza ibibazo bikurikira: 


. Ni hehe Mukamana yashyize urufunguzor 

. Ni hehe Suzana yari yashakiye urufunguzo? 

. Ni ryari Mukamana yasanze abana barigukinisha urufunguzo? 

. Ni iyi nama Suzana yatanze kugira ngo abana batazongera kubona aho 
urufunguzo ruri? 

5. Ni ryari mama ashobora gukenera urufunguzo? 


aRWN 


Umwandiko/ Text 


Isabukuru ya Munezero 


Munezeto ni inshuti yanjye twiganye mu mashuri yisumbuye. Mu 
minsi yashize twamukoreye umunsi mukuru twizihiza isaburuku 
yamavuko ye y'imyaka 25. Gusa kugira ngo ibyo byose tubigeteho ~ 
twagombaga kubikora mu ibanga kandi tukagera iwabo~ 
tutabimubwiye. 


intersection Amahitwe iwabo ntihayoberanye kuko iyo ugeze mu nkomane iti 
hepfo ya stade ya Kigali ukata iburyo bwawe usa n’ugana 
Kimisagara. Ni nko muri metero 500 gusa. 


Gusa twati turi kumwe n’umukobwa ubyibushye na we biganye, 
taking a breath yagendaga atubwira ngo duhagarare afate akuka. 


35 


Ubwo nyine byabaga ngombwa ko tugenda duhagarara nka buri 
metero 100. Ni uko kera kabaye tubona‘turahageze. 


Ubwo impano twari twamugeneye yo twari twayihize mu 

small bag gakapu gato narimpetse ku buryo nta n’umuntu wari kumenya 
ikintu kirimo. Tugeze ku muryango w’iwabo ntabwo twahise twinjira 
ahubwo twahamagaye mukuru we kugira ngo atubwire niba dushora 
kwinjira Munezero ntatubone. Mu minota nk’itanu ahita atubwira 


ngo twinjire 

guittly ariko bucece, tudasakuza kuko Munezero yari ari mu ruganiriro ari 
kumwe n’abandi bashyitsi. 

surprise Ni uko tuba turinjiye duhita tumutungura turamuririmbira. 

there and then/ Ako kanya akidukubita amaso ahita yiruka twese 

disappear tubura aho aciye, turamubura. Mu kanya gato tumaze kwicara, 

hok back duhindukiye tubona mukuru we aramuzanye, yarize kubera 


ibyishimo no gutungurwa n’abantu yaherukaga kera. Maze umunsi 
mukuru uratangira turarya, turanywa, turaganira, turishima ndetse 
tumuha n’impano twari twamugeneye. 


Umwitozo wa 14 
Subiza ibibazo bikurikira 


. Munezero arizihiza isabakuru y’imyaka ingahe? 

. Inkomane ivugwa muri iyi nkuru riherereye he ya stade ya Kigali 

. Impano abanyeshuri biganye na Munezero bamuzaniye bari bayihishe he? 

. Ni gute abanyeshuri biganye na Munezero bagombaga kwinjira iwabo kugira ngo 
atamenya ko bahageze? 

3. Nyuma y’uko Munezero atunguwe n’abantu atari yiteguye byagenze gute? 

6. Ni iki cyatumye Munezetro arira? 


fhWwhP -— 


Umwitozo wa 15 
Ni ahawe: Vuga uko umunsi mukuru w’amavuko wawe wibuka wagenze. 


Umwitozo wa 16 
Thimbamwandiko: Himba umwandiko ujyanye n’umunsi mukuru witabiriye maze 
uvuge uko wagenze ukoreshemo n’imigereka itari munsi y’itanu. 


Umwitozo wa 17 
Tanga interuro irimo aya magambo? 


1. Umunsi mukuru 2. Bucece 


3. Gufata akuka 4. Amahirwe 


_ 


34 


5. Ako kanya 6, Uyu munsi 

7. Nyuma 8. Gutungura 

9. Kwishima 10. Kwinjira 
About this Song 


Make a circle with a leader in the middle. All the students clap whilst they sing the chorus, 
The leader inside the circle then replies with the description of any student around the circle, 
tall, short and so on. The student who has been described then takes the place of the leader 
and goes inside the circle. 
The words sung by the leader inside the circle are a description of the appearance of the 
student they are choosing to be either their girlfriend or boyfriend. 


Inditimbo/ Song 


Ndashaka umwana x2 Ndashaka umwana x2 
Wigikara Wigikara 

Muremure Mugufi 

Uhora aseka Usetsa cyane 
Ndashaka umwana Ndashaka umwana 
W’inzobe W’igikara 

Mugufi Muremure 


Usetsa cyane Useka ubusa 


—_ 


Inyunguramagambo/ Vocabulary 


Nouns 


akazi 

amatinete /amadarubindi 
amatushanwa 
ibikapu 

iburuze 

igice 

ikanzu 

imbwa 

imigisha 

indogobe 
inkomane 

intugu 

inzobere 

ishuri 

makiyaje 

metero 

rakete /akamanuzo 
tenisi 

umucuruzi 
umukinnyi 
umukire 

umunsi 
umuririmbyi 
umwenda w’abakinnyi 
urugendo 


Verbs 


gufasha 
guhenda 
guhindukira 
gupereteza 
gupima 
gusobanura 
gutubuka 
kuba mubi 
kubona 
kubonera 


kugira vuba/kunyaruka 


work 


spectacles/ glasses 
competitions 
bags 

blouse 

piece 

dress 

dog 

blessings 
donkey 
intersection 
shoulders 
expert 

class 

Physical make up 
meter 

racket 

tennis 

seller 

player 
wealthy person 
city 

Singer 

jersey 

journey 


help 

be expensive 
turn back 
investigate, find out 
measure 
explain 

be many 

be bad 

find, get 

be appropriate 
be quick 


36 


kuma 
kumwenyura 
kunanuka 
kuvunika 
kwakira 
kwambara 
kwandura 
kwibuka 


Andi magambo/ Osher words 


-bisi 

harya 

icyatsi 

inzobe 

oranji 

-shaje 

tugende 
umuhondo 
umwana mwiza 
umwura 


be dry, hard 
smile 

be thin 

be broken 
receive 

wear 

be dirty 


remember 


raw 

by the way 
green 

brown 
orange 

old 

let us Zo 
yellow 

kind hearted 


purple 


ISOMO RYA GATATU 
Lesson Three 


CETTE EEEEEEEeeOouoc0reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 


INTEGO / OBJECTIVES 

Topic: Seasons and Times 

Function / Aim: Talking about holidays and seasons 

Grammar: Expressing being cold, ot it is cold. Expressing reactions, feelings 


and opinions. More on the causative extension, intensive extension, 
whose is it? 
Reading: Ibihe bigize umwaka 
Songs: Bonane 
SS ooos[sp9s9s9sS—Saaaaaaww«>s} 


Ikirere 


Inkuru/ Story 


Ibihe bigize umwaka 


Mu Rwanda tuvuga ko umwaka ugizwe n'ibihe bine ari byo urugaryi, itumba, icyi 
n’umuhindo. 


Urugaryi ni igihe kirangwa n’izuba rike kiva mu kwa mbere kikageza mu 

ntangiriro z’ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe gikurikirwa n’itumba ryo rirangwa 
n’imvura nyinshi, izwa kuva mu kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatandatu. Akaba 
ati na cyo gihe abahinzi batinya cyane kuko iyo kigeze usanga imyaka yapfuye 
kubera imvura nyinshi ituma ibishanga birengerwa. Iyo itumba rirangiye 


38 


rikurikirana n’igihe cyitwa Icyi kiva mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa 
cyenda. Iki gihe kirangwa 

warm mubushyuhe ndetse n’umukungugu mwinshi ukunze gutuma abantu barware 
ibicurane. Hanyuma ibyo bihe byose bigasozwa n’umuhindo uva mu kwezi kwa 
cyenda kugeza mu kwezi kwa cumi n’abiri. Iki gihe kirangwa n’imvura nkeyg 
idakabije kandi abahinzi bakayikunda cyane kuko ituma ubutaka butohera kandj 
akaba ari na cyo gihe babonamo umusaruro mwinshi kuruta andi mezi y'umwaka, 


Gusa kubera imihindagurikire y’ikirere igenda igaragara ku isi hose usanga ibi bihe 
bigenda bihindagurika ntibirangwe n’ibyo twavuze hejuru. 


Umwitozo wa 1 
Subiza ibibazo bikurikira: 


. Ni ibihe bihe biranga umwaka mu Rwanda? 

. Niikihe gihe kirangwa n’imvura nyinshi kuruta ibindi? 

. Ni ikihe gihe kirangwa n’ubuhsye bwinshi kurusha ibindi? 

. Ukwezi kwa cyenda kugeza mu kwezi kwa cumi n’abiri birangwa n’ikihe gihe? 
Ukwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa gatatu birangwa n’ikihe gihe? 

Ni ikihe gihe gishimisha abahinzi kurusha ibindi? 

. Igihe cy’itumba iyo kigeza abahinzi bacyacyira bate? 

. Niiyi mpamvu yaba ituma ibihe biranga umwaka wo mu Rwanda bthindagurika? 


CIAAMRWNE 


Umwitozo wa 2 


Ni ahawe 

Vuga ibihe biranga umwaka wo mu gihugu cyawe n’icyo ukunda cyangwa wanga iyo ibyo 
bihe bigeze. 

Ikibonezamvugo / Grammar 

Expressing being Cold or ‘It is Cold’ 


1. If you want to express that you are cold, use the verb gukonja meaning #0 Le cold 


Ndakonje. I am cold. 
Murekatete arakonje. Murekatete is cold. 
Turakonje. We are cold. 


2. To say that the weather is cold, use the following expression: 
Harakonje. It is cold. 


3. Other similar expressions are: 
Imvura iri kugwa. It is raining. 


Ry, 


Izuba riri kuva. The sun is shining. 
Igihe cy’imvura. Rainy season. = 
Igihe cy’ubukonje. Cold season. 

Inkuba iri gukubita. It is thundering. 
Haranyerera. The ground is slippery. 


Hari umuyaga (mwinshi). I+ zs wendy. 


Umwitozo wa 3 


Tubwire igihe cy’ umwaka iminsi ikurikira iberamo. 
Urugero: Umunsi mpuzamahanga w’umurimo uba ryari? 
Uba mu gihe cy’itumba 
\ 


Ivuka rya Yezu (Noheli). 

Umunsi w’ubwigenge bw’u Rwanda. (Independence Day) 
Umunsi w’umuganura ni ukuvuga ku wa 1 Kanama. 
.Umwaka mushya 

Umunsi mpuzamahanga w’umugore. 

Umunsi w’ijyanwa mu ijuru rya Bikiramaliya. 

Umunsi Mpuzamahanga w 'Umwana w 'Umunyafurika. | 
Umunsi wo kwibohora. (Liberation Day) | 


00 So Cte Se to 


Umwitozo wa 4 


Aya matariki avuze iki mu Rwanda? 


Urugero: December 25 
Umunsi w’ivuka rya Yezu (Noheli) 
1.15 August 2. 7 April 
3. 8 March 4. 1 January 
5. 4 July 6. 1 February 


7. 1 May 8. 16 June 


40 


Umwitozo wa 5 


Impamvu: Vuga impamvu zaba zateye ibi bikurikira: 
Urugero: Mukesha yambaye umupira w’imbeho 
Mukesha yambaye umupira w’imbeho kuko hakonje 
1. Murekezi yambaye ingofero 2. Umuhanda wuzuye umukungugu 
3. Mu kwezi kwa kane abantu barifubika cyane. 4. Nyogokuru yitwikiriye umutaka 
5. Umuhanda wanyereye 6. Papa yambaye imyenda ya siporo 


Expressing Reactions, Feelings and Opinions 


1. The use of the verb #o have is common in expressions used to indicate feelings, needs 
and intentions and the verb to #0 burt in case of diseases. 


2. The most useful expressions are: 


Mfite inzara. I am hungry. 

Mfite inyota. I am thirsty. 

Mfite ibitotsi. I am sleepy. 

Mfite umujinya. I am angry. 
Umutwe uri kundya. I have a headache. 
Iryinyo riri kundya. I have a toothache. 
Mu nda hari kundya. I have a stomach ache. 


3. The negatives are those of the verb to have; 


Nta nzara mfite. 

Nta nyota mfite. 

Nta bitotsi mfite. 

Nta mujinya mfite. 

Ntabwo umutwe uri kundya. 
Ntabwo iryinyo iri kundya. 
Ntabwo mu nda hari kundya. 


I am not hungry. 

I am not thirsty. 

I am not sleepy. 

I am not angry. 

I do not have a headache. 

I do not have a toothache. 

I do not have a stomach ache. 


41 


[mwitozo wa 6 


Vuga icyo umuntu aba ashaka kuvuga iyo avuze gutya. 
Urugeto: Mfite inzara 
Iyo umuntu afite inzara aba ashaka kurya 


1. Mfite inyota 2. Ugomba gufubika umwana 
3. Mu nda hari kundya 4. Kalisa afite ibitotsi 
5. Umwana afite inzara 6. Ndarwaye 


7. I Kigali twageze kuridogere 10 8. Mfite imbeho 
Umwitozo wa 7 


Vuga igikurikira iyo byagenze gutya 
Urugero: Mutesi amaze iminsi nta kintu anywa 
Mutesi inyota iramwishe 


. Kuva mu gitondo ntabwo ndagaburira umwana. 
. Nyogokuru nta kintu ararya kuva ejo. 

. Murekezi bamukubise. 

. Nahekenye ibuye. 

. Igihe cy’urugaryi kirarangiye. 

. Ntabwo nasinziriye neza nijoro. 


NMR WN 


Umwitozo wa 8 


Shyira mu mpakanyi interuro zikurikira. 
Urugero: Umutwe uri kundya 
Ntabwo umutwe uri kundya 


1. Mfite inyota 2. Mfite ibitotsi 

3. Ndishimye 4. Narakaye 

5. Umwana afite imbeho 6. Afite ubugugu 

7. Umugongo uri kundya 8. Amaso ari kundya 


More on the Causative 


1. The causative form of the verb expresses the idea of causing an action to 
happen. The causative form is marked by —sh- in Kinyarwanda: 
Therefore: 


gukunda Jove  gukundisha cause to love 
gukubita beat gukubitisha cause to be beaten 


— 


42 


2. Verbs ending in -k- become -ts- in the causative form. Therefore: 


kubyuka wake up kubyutsa cause to wake up 
kubika keep kubitsa cause to be satisfied 
guseka laugh gusetsa cause to laugh 


Expressing ‘Whose is it?” 


1. To express ‘whose is it’ in Kinyarwanda, use the interrogative pronoun nde. 
Examples of use are as follows: 


Iki gitabo ni icyande? For example whose book is it? 
Ubu bubiko ni ubwande? — For example whose store ts it? 
Uyu mwana ni uwande? For example whose child is it? 


3. The response replaces the interrogative pronoun nde by the name or owner. Therefore, 


(iki gitabo) ni icya mwarimu. The book belongs to the teacher. 
(Ubu bubiko) ni ubwa Harerimana. Ther store belongs to Harerimana. 
Uyu mwana ni uwa Mutesi. The child belongs to Mutesi. 


Umuwitozo wa 9 


Koresha umugereka ngirisha (Cavsative) wifashishije inshinga ziri mu 
dukubo. 
1. Yamukomye (kumena) amazi. 
2. Yabonye adakunda amata none arashaka (gukunda). 
3. (Gukora) umukozi. 
4. Abana b’iki gihe bashaka (kuruta) umuziki amasomo biga mu ishuri. 
5. (Kugonga) imidoka ku rukuta. 


Umwitozo wa 10 


Ibaze ikibazo ukoresheje ‘nde’ maze ugisubize ukoresheje aya mazina afi munsi. 


Urugero: Tkibazo: Uyu mutaka ni uwa nde? 
Igisubizo: Uyu mutaka ni uwa Munyana. 
1. Kayigire 2. Muhire 
3. Mukunzi 4, Kayitesi 
5. Karebwayire 6. Umuhoza 
7. Ngabo 8. Iradukunda 
9. Jeanne 10. Kampire 


— 


43 

[kiganiro / Dialogue - 

Uko Noheli yagenze 
Karangwa Noheli nziza! 
Munezero: § Twese hamwe! Noheli yagenze gute? 
Karangwa: § Yagenze neza. Twayizirihije mu rugo. 
Munezero: §_T'we twaraye mu masengesho, buracya tujya gutembera. 
Karangwa: Mwatembereye hehe? 
Munezero: § Twatembereye muri Pariki y’Akagera. 
Karangwa: Mwajyanye na nde? 
Munezero: § Twajyanye n’abo mu rugo bose. Mbese n’umuryango wose. 
Karangwa: Ndumva byari ibyishimo gusa pe! 
Munezero: Cyane. Gusa nyine kuko twari twaraye mu masengesho abenshi twari dufite 


ibitotsi ku buryo twagendaga mu modoka dusinzira, maze n’aho dukangukiye 

inyota iratwica kubera ntaho wagura icyo kunywa muri pariki. Ariko 

dusohotsemo twanyuze ahantu tunywa ka fanta. Gusa nyine mu kugaruka na 

bwo imbeho yari itwishe kuko twari twanze gutwara imipira ngo twifubike. 
Karangwa Mwageze inaha ryari? 


Munezero: Twahageze nimugoroba bwije, numva n’umutwe uri kundya kuko 
nati naniwe. Ariko ubu wakize neza. 

Karangwa: Uzi ko iyo mbimenya nari kuza tukajyana. Kandi mama wawe 
yarabimbwiye ndamuhakanira ngo nzaba ndi inaha. 

Munezero: Waramuhakaniye na we yarabimbwiye. Ubutaha uzaze. Reka nkureke, ibihe 
byiza! 


Karangwa: Ibihe byiza nawe! 


Umwitozo wa 10 
Subiza ibibazo bikurikira: 


Ni hehe Karangwa yizihiriye Noheli? 

. Munezero yizihirije he Noheli? 

. Munezero yajyanye na nde? 

. Byagendekeye gute ba Munezero kubera kurara mu masengesho? 

. Byagendekeye gute ba Munezero nyuma yo kubura aho bagura ikintu mun 
Pariki? 

6. Kuki imbeho yishe ba Munezero? 


WB WNe 


Seasonal Greetings 


During Christmas, New Year, birthdays, the following greetings are typical. 


Noheli nziza! Have a Merry Christmas! 
Umwaka mushya muhire! Happy New year! 


&§ ee 


44. 


Umwaka mushya muhire! Congratulations on the New Year! 
Ni uko ni uko! Congratulations. 


Umwitozo wa 11 


Umwandiko / Text 


Umunsi mukuru wa Noheli 


sacred day Noheli ifatwa nk’umunsi mutagatifu ukomeye cyane mu Rwanda, 
Abanyarwanda basabwa = gutegura’ Noheli, = bakarangwa 
n’ubugwaneza, buri wese uko umutima umubwirije agatekereza ky 
bababaye, imfubyi, n’abapfakazi buri wese akabasha kwishimira ibyo 
yabashije kugeraho dore ko n’umwaka mushya uba wegereje. 

old days Mu minsi yashize wasangaga abantu batumira cyane bagasangira 
ndetse n’abacuruzi bakabyungukiramo ku buryo ari bwo usanga 
bishimira amafaranga babona mu gihe cy’iminsi mikuru ariko cyane 
cyane igihe cya Noheli. 

problems Ariko ubu kubera ibibazo n’ubuzima busa n’ubwakomeye usanga 
iminsi mikuru itagikunze kugaragara cyane. Kandi n’aho ikozwe 
usanga batagomba gusakuza cyane kuko 


law amategeko abibuza. 
Usanga kandi aba ari n’igihe cyiza cyo kugira ngo abantu 

harvest bishimire umusaruro babonye mu gihe cy’umwaka urangiye. 

crops Hari n’abasengera imbuto bagiye kuzatera kugira ngo zizababyarire 
umusaruro mu minsi izaza. 

Ring Muri make, umunsi w’ivuka ry umwami Yezu rivuze 


byinshi mu buzima bw’abanyarwanda kuko usibye no 
gusenga hari mibindi bawukoramo. 


Umwitozo wa 12 


Subiza ibibazo bikurikira: 


1. Noheli ifatwa gute mu Rwanda? 

2. Noheli yabaga yifashe ite mu minsi yashize? 

3. Kubera iki abantu batagitumirana cyane? 

4. Usibye gusenga ni ibiki bindi abanyarwanda bishimira kuri Noheli? 


Umwitozo wa 13 
Ni ahawe: Vuga uko Umwaka mushya wizihizwa mu gihugu cyawe. 


—_ 


[Umwitozo wa 14 
Vuga iminsi mikuru igaragara mu gihugu cyawe. 


Umwitozo wa 15 


Sobanura amagambo akurikira: 
1. Noheli 2. Umusaruro 
3. Imbuto 4, Ibibazo 
5. Amategeko 6. Umunsi mutagatifu 


Indirimbo (yaririmbwe n’Impala) / Song 


Bonane 

Baturarwanda mwese bonane 

Natwe rubyiruko turirimbe twese 

Uyu mwaka mushya mushya uzatubere muhire 
Mu byishimoo bonane 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nowns 


abahinzi 
abakozi 
ahantu 
amababi 
amasimbi 
igihe 

ikanzu 

ikarita 
ikiringiti 

ikote 

ikote ry’imvura 
imirima 
ingofero 
ingofero y’izuba 
intwari 

inyanja 

Pasika 
ubudodo 
umugezi 
umutaka 
umuyaga 
umwenda wa siporo 
utubanza 


Verbs 


guhuha 
gupima 
gusarura 
gushyuha 
gutegeka 
gutegura/guteka 
gutoha 

koga 
kohereza 
kubagara 
kubaha 
kubira icyuya 


farmers 
workers 
place 
leaves 
Snow 
Season 
dress 
card 
blanket 
coat 

rain coat 
fields 
hat 

sun hat 
heroes 
Sa 
Easter 
wool 
river 
umbrella 
wind 
jersey 
judgement 


be windy 
weigh 
harvest 
be warm 
rule 
prepare 
be wet 
Swi 
send 
weed 
respect, honor 
sweat 


47 


meet with 

be afraid = 
rain 

be slippery 

be born 

shine 

wear 

celebrate 


ISOMO RYA KANE 


a S . ~ J C580N FOU 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Health 

Function / Aim: Talking about one's health 

Grammar: Expressing pain and illness, reciprocal 
Reading: Tsuku 

Songs: Isuku igira isoko 


Mosquito (Anopheles genus) 


Umwandiko / Text 


Malariya : 
Malariya ni imwe mu ndwara za mbere zihitana abantu benshi haba mu ngo cyangwa se mu 
mavurito. Ni na yo ndwara usangana akenshi abantu baba bagiye kwivuza. Kandi noneho 
usanga abana ari bo yigirizaho nkana cyane cyane. Ariko usanga kuba igikomeje kuba ikibazo 
ati uko tutayiha umwanya ikwiye mu kuyirwanya. Ariko se mbere yo kuyirinda ubundi 
malariya ni iki? Ibimenyesto byayo ni ibihe? 


Malariya ni indwara iterwa n’udukoko dukwirakwizwa n’umubu. Ibimenyetso 
byingenzi ni ukugira umuriro, kubabara umutwe, kuribwa mu ngingo, gucika intege 
no kuruka bidakabije. 


_— 


50 


Ku bijyanye n’uburyo bwo kuyirinda twavugamo bubiri burimo gukora inzitiramibu 
iteyemo umuti no gukora isuku aho abantu batuye hagamijwe kwirinda umwanda 
ukurura imibu itera malariya. 

Birababaje ariko kubona malariya, indwara ifite umuti n’uburyo bwo kuyirinda, 
ikomeje guhitana abantu benshi. Twafata nk’urugero mu mwaka wa 2012, aho abantu 
bagera kuri miliyoni 1,2 ari bo bahitanywe n’iyo ndwara mu gihe cy’umwaka. 


Umwitozo wa 1 


Subiza ibibazo bikurikira: 


1 


2 
3. 
4 


Di 


. Malariya ni iki? 

. Ni bande malariya yibasira cyane kurusha abandi? 

Ni ibihe bimenyetso biranga malariya byavuzwe muri uyu mwandiko? 

. Niuburyo bungahe bwo kwirinda malariya buvugwa muri uyu mwandiko? Ni 
ubuhe? 

Mu mwaka wa 2012 abantu bishwe na malariya bangana iki? 


Umwitozo wa 2 


Ni ahawe: Vuga ubuzima bwa sogokuru wawe, aho aba n’uko ubuzima bwe 


bwifashe 


mu magambo make. 


Umwitozo wa 3 


Kora interuro ihuza iyi nshinga n’igice cy’umubiri kijyanye na yo kiri mu dukubo 
Urugero: Kureba (Amaso) 


Amaso yacu ni yo adufasha kureba ibintu bidukikije. 


1. Kurya (umunwa) 2. Kubona (amaso) 

3. Kuvuga (umunwa) 4, Kurigata (ururimi) 

5. Kumva (amatwi) 6. Guhumeka (amazuru) 
7. Guterura (amaboko) 8. Gupfukama (amavi) 

9. Gutekereza (umutwe) 10. Guhagarara (amaguru) 


Umwitozo wa 4 


Vuga ibice by’umubiri ukoresha iyo uri gukora imirimo ikurikira: 


Urugero: Gusoma igitabo 

Tyo uri gusoma ukoresha amaso. 
1. Gukina umupira w’amaguru 2. Gutekereza 
3. Kuvoma amazi 4. Kwegama 
5. Kureba firime 6. Kwishima 
7. Kumva radiyo 8. Kuririmba 
9. Kumva isukari 10. Kubyina 


— 


Umwitozo wa 5 . 
Niahawe: Saba abanyeshuri kugenda bavuga igice cy’umuribi Kiri kubarya cyangwa 
icyo barwaye. 


[kibonezamvugo / Grammar 


Expressing Pain and Illness 


1. As with expressing feelings and emotions, the 'verb to have' plays an 
important role in expressing pain and illness. 


. Some of the expressions used ate; 
Umutwe uri kundya. I have a headache. 
Mfite umuriro. I have a fever. 
Ndwaye inkorora. I have a cough. 
Ndwaye ibicurane. I have a flu. 
Mu nda hari kundya. I have a stomach ache. 


3, The verb kuba (linking verb +ri or “be”) is used to explain any sickness. 


Ndarwaye. I am sick. 
4, The verb kubabara is used to express pain. 
Ndababara umutwe. My bead ts aching. 
Ndababara akaguru. My leg ts aching. 
5, The verb kubabara means ‘hurt’. Therefore, 
Nababajwe. I have been hurt. 
Yababajwe. S/he has been hurt. 
6. Some common sicknesses are: 
inkorora cough 
umurtriro fever 
malariya malaria 
isesemi an upset stomach 
kubabara umutwe = headache 
iseru measles 
igisebe a Sore 
SIDA AIDS 


To find out about somebody's sickeness, use the following questions: 
Umerewe ute? What are you experiencing? 
Urwaye iki? What do you have? 


52 


Ndi koroherwa. 
Mu nda hari kundya. 


Some common health words are: 


aho babagira 

amaraso 

antibiyotiki 

guca mu cyuma 
gutera urushinge 
ibinini 

ibitaro 

icyumba babagiramo 
igipfuko 

igipimo cy’ubushyuhe 
ivuriro 

kanseti 

korera 

kubaga 
muganga/dogiteri 
umuforomo 

umuti 

umuvuduko w’amaraso 


To respond to these questions use the following expressions: 


surgery 
blood 
antibiotic 
x-fay 
injection 

pills 

hospital 
theatre 
bandage 
thermometer 
clinic 

cancer 

cholera 
operation 
doctor 

nurse 
medicine 
blood pressure 


—_ 


Parts of the Body 


ijosi 
umutima 


umwijima 


ukuboko 


4« 


,  intoki 
urutoki 


akaguru 


ino 


urutugu 


ivi 


Parts of the body 


\ 


umusatsi 


ijisho 


izuru 


umunwa 


ubwanwa 


2 


ururimi 


ubwonko 


54 


Umwitozo wa 6 


Ishyire mu mwanya w’umurwayi, maze wumve icyo abantu bagusubiza uramutse 
ubabwiye icyo urwaye. 
Urugero: Ndababara umutwe 
Nywa imiti igabanya ububabare 


1. Ndi kubabara amaso. 

2. Ndi kubabara amenyo. 

3. Mfite umuriro. 

4. Mu nda hari kundya. 

5. Ndumva ndwaye malariya. 
6. Ndi kubabara akaboko. 

7. Ndi kubabara umugongo. 
8. Ndwaye amavi. 

9. Ndi kubabara akaguru. 

10. Ndwaye inkorora. 


Umwitozo wa 7 


Subiza ibibazo bikurikira. 
1. Uri muremure? 
2. Uri umwirabura? 
3. Uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? 
4. Uri inzobe cyangwa urirabura? 
5. Ufite amaso ameze ate? 


Umwitozo wa 8 


Hari abanyeshuri baza ku ishuri barwaye. Saba mwatimu ababaze uko bamerewe. 
Urugero: Ikivugwa (akaguru) 


A: Mukesha, waje ku ishuri umerewe ute? 
B: Naje ku ishuri ndwaye. 
A: Nawe urarwaye? 
B: Ndwaye akaguru. 
1. Tuyishimye 2. Mbabazi 
3. Munezero 4. Mugisha 
5. Muhoza 6. Kamali 
7. Tomasi 8. Byukusenge 


9, Maniraho 10. Byishimo 


[kibonezamvugo/ Grammar 


Reciprocal Extension 


The reciprocal extension ends in -an- and it expresses the folowing meanings: 
1. association 
2. reciprocating actions or feelings 


Let us look at the following at the following examples; 


Gufata (hold) gufatana (hold one another) 
Gufatana (hold each other, unite) kubona (see) 

kubonana _— (see each other) gukunda (love) 

gukundana (love each other) guha (give) 

guhana (give each other) 


Umwitozo wa 9 


Tondagura inshinga ziri mu dukubo maze wongereho ingereka ngerana: 
. Abantu bari (guha) impano kuri Noheli. 

. Petero na Mariya (gukunda) 

. Nababonye (gufata) amaboko. 

. Muhire na Akinama (kureba) nabi. 

. (gufata) amaboko. 


mm PWN 


Ikiganiro/ Dialogue 


Ku ivuriro 


Umuforomo: Waramutseho? Uyu munsi, nagufasha iki? 

Umubyeyi: Ndumva narwaye. Mu ijoro ryakeye natangiye mbira ibyuya.... ndi 
no kuruka kandi umutwe uri kundya cyane. 

Umuforomo: Reka nze... guma hamwe. Ngiye kugushyira igipimo cy’ubushyuhe mu 
kwaha. 

Umuforomo: Igipimo kiragaragaza ko ufite umuriro ungana na 39. Ufite malariya. 
Zana urutoki rwawe nkufate amaraso. Ndayajyana bayapime bamenye 
ubwoko bwa malariya urwaye. 

Umubyeyi:  Urakoze cyane. 

Umuforomo: Akira ibi binini. Ujye ubinywa kugira ngo umuriro ugabanuke. Ujye 
wibuka kubinywesha amazi meza atetse. 

Umubyeyi:  Urakoze. 

Umuforomo: Genda mu rugo uruhuke. Uzagaruke ejo mu gitondo, ibizamini byawe 
bizaba byabonetse hamenyekanye ubwoko bwa malariya urwaye. 


56 


Umwitozo wa 10 


Subiza ibibazo bikurikira: 
1. Niiyihe ndwara umuforomo atekereza ko umurwayi arwaye? 
. Niiyihe ndwara umubyeyi bamusanzemo? 
Ni iki umuforomo yamushyize mu kwaha? 
Umuriro we wari ku kihe gipimo? 
. Niiki umubyeyi bamuhaye kugira ngo umuriro ugabanuke? 
. Umubyeyi agomba kugaruka ryari ku ivuriro? 


An kWN 


Umwitozo wa 11 
Wakambakambye? Wagiye ku ivuriro uhura na muganda? Urarwaye? Tanga 
ibisobanuro, 


Umwandiko/ Text 


Isuku 


Isuku ni isoko yubuzima ni yo mpamvu dukwiye kuyitaho cyane 
kuko kuyirengagiza bishyira ubuzima bwacu mu byago. Gusa ariko 
hari benshi usanga batayitaho kuko baba bibwira ko isuku ireba 
abasirimu cyangwa abakize gusa. Urugero ni uko usanga akenshi 
umuntu wambaye imyenda ikeye kandi isa neza yitwa umusirimu, 
umukire cyangwa amazina nk’ayo n’abandi batambaye kimwe, aho 
kumufatiraho urugero ngo bamukurikize na bo base neza. 


Akaba ari yo mpamvu mu Rwanda hagenda hashyirwa ingufu mun 
gahunda zitandukanye zigamije gushishikariza abantu kugira isuku 
harimo nka kandagira ukarabe ndetse n’izindi zitrimo no gushyiraho 
ubwiherero rusange. 

Since Ikindi kigaragara kandi ni uko kuva na cyera hari abantu bafite 
imyumvire mibi bibwira ko isuku igarukira ku mubiri w’umuntu gusa. 
Kandi ahubwo iyo urebye muri 

untidiness rusange usanga n’akavuyo karangwa 

dirt ahantu na ko ubwako ari umwanda kuko biba bitabereye ijisho. lyo 
uganitiye na benshi ariko usanga ibyo bavuga ko biterwa ahanini 
n’uko baba bafite umwanya muto kuko 


rush baba bihuta cyane bajya ku mirimo yabo itandukanye. Nyamara 
ibyo ntibyababuza kwiyitaho no 
prevent kwirinda indwara zishobora guturaka kuri uwo mwanda 


baba bikururira. 


— 


sncouraged Ibyiza rero ni uko buri wese yashishikarizwa kugira isuku 
yaba ku mubiri we, ku myenda ye, ku niafunguro afata, aho 
atuye n’ahandi hose ari mu rwego rwo kwirinda 

sholera/ diarrhoea indwata zirimo Korera cyangwa impiswi, zombi ziterwa 
n’umwanda. 


57 


Umwitozo wa 12 


Subiza ibibazo bikurikira: 

1. Abantu benshi batekereza ko isuku ireba umuntu umeze ute? 

2. Tanga ingero zivugwamo hano za gahunda zifashishwa mu Rwanda 
mu rwego two gushishikariza abantu kugira isuku? 

3. Ese ni hehe handi havugwa muri iyi nkuru hashobora guturuka 
umwanda? 

4. Niizihe ndwara zivugwa muni iyi nkuru ziterwa n’umwanda? 

5. Tanga amakuru y’icyakorwa kugira ngo abantu birinde umwanda? 


Umwitozo wa 13 
Thimbamwandiko: Himba umwandiko ugaragaza akamaro isuku igufitiye mu 
buzima bwawe. 


Umwitozo wa 14 


Koresha amagambo akurikira mu nteruro. 
1. isoko 2. indwara 
3. umubyaza 4. umwanda 
5. korera 6. kwirinda 
7. kurwara 8. ibikoresho 
9. kubyara 10. umutt 
Indirimbo/ Song Isuku igira isoko 


Isuku igira isoko 
Tugire isuku Banyarwanda (x2) 


Twirinde gukoresha amazi mabi 
Kuko atera ubuzima bubi 
Njyewe na we biraturebaaaa 


Isuku ni isiko y'ubuzima 
Ukoresha amazi meza 


Agira ejo heza 


Twirinde gukoresha amazi mabi 
Kuko atera ubuzima bubi 
Njyewe na we biraturebaaaa 


58 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 


amaraso 
farumasi 
gatari 
ibinini 
ibitaro 
igituza 
ijisho 

ijosi 
ikiraro 
inanga 
inda/igifu 
ingoma 
iryinyo 
isuku 

ivi 

ivuriro 
izuru 
korera 
kubaga 
malariya 
muganga/dogiteri 
rediyo 
trobine 
ubushyuhe 
ubwanwa 
ubwonko 
ugutwi 
ukuboko 
ukuguru 
ukwaha 
umubyaza 
umunwa 
umusatsi 
umuti 
umuti ugabanya ububabare 
umutima 
umwijima 
ururimi 
Urutoki 


blood 
pharmacy 
guiter 

pills 
hospital 
chest 

eye 

neck 

bridge 
thumb piano 
stomach 
drum 

tooth 
hygiene 
knee 

clinic 

nose 
cholera 
operation/ surgery 
malaria 
doctor 
radio 

tap 
temperature 
beard 
brain 

ear 

hand 

leg 

arm ptt 
midwife 
mouth 

hair 
medicine 
panadol (pain stop) 
heart 

hiver 

tongue 


finger 


I ends 


indura/ guhinduka 
gupfukama 

Q sakaza 
guta 
outekereza 
gutitira 
eutumbika 
ikinamico 
kubabara 
kubabara 
kubyara 
] va 


kwinukiriza 
Other words 


teka tuvuge 


change 

kneel 

Spread 

throw away 
think 

shiver 

soak 

Play 

be hurt 

be painful 
deliver a baby 
hear 

listen 

be high, climb 
Sing 

vomit 

be sick 

cure 

smell 


det us say 


59 


61 


ISOMO RYA GANATU 


Lesson Five 


INTEGO / OBJECTIVES 

Topic: More on Markets 

Function / Aim: Selling products 

Grammar: Possessive relationship. Summary of question forms 
Reading: Uko ubucuruzi buhagaze 

Songs: Duteze imbere ubucuruzi 


< LL ll a 
a ta Ed are 


Umwandiko / Text 


Uko ubucuruzi bwifashe mu Rwanda 


business Muri rusange, ubucuruzi bwo mu Rwanda buhagaze neza. Iyo utembereye 
mu mijyi itandukanye y’igihugu usanga hari iterambere rigaragarira buri 
wese, abenshi mu bacuruzi bukorerwa mu masoko, amaduka, imbere 
yamazu batuyemo, amabutiki ndetse no mu mihanda (uretse ko ubu 
bucuruzi butemewe), hari n’abacururiza ku dutaro (ubu bucuruzi na bwo 
ntibwemejwe), n’abacururiza muri marato (ubu nabwo ni ubwoko 
bw’ubucuruzi butemewe). Iyo urebye ibice bitandukanye by’imijyi, cyane 
cyane umujyi wa Kigali, usanga abantu ari urujya n’uruza; bagura 
banagurisha. Ibijyanye no kwamamaza, abacuruzi benshi bahitamo uburyo 

advertise butandukanye bwo kwamamaza, bagamije kumenyekanisha ibyo 
bacuruza, muri bwo twavuga: byamamaza, abantu bamamariza imbere 


62 


y amaduka bakoreramo, hari n’abasanga abaguzi aho bari.... baba bagamije 
kugurisha ibicuruzwa bitandukanye, twavuga nk’ibishyimbo, amavuta, 
ubunyobwa, amagi, amafi, amandazi, imboga, ibirayi, ibigori, n’imyenda, 
n’bindi. 


Umwitozo wal 


. Vuga ahantu hatandukanye abacuruzi bacururiza mu Rwanda? 

. Niubuhe bucuruzi butemewe mu Rwanda? 

. Ni ibihe bicuruzwa bikunda kugurishwa? 

. Ni iki gishobora gufasha abacuruzi kumenyekanisha ibyo bacuruza? 

. Sobanura impamvu abacuruzi bamwe bahitamo gukorera imbere y’aho batuye? 


mB OND 


Umwitozo wa 2 
Ni ahawe: Sobanura uburyo abacuruzi bamenyekanisha ibyo bacuruza. 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


Possession 
f. Possesive pronoun formed by the possessive particle preceded by the initial vowel 
of the class. The same form will be used in the reply. 
2 If the possessor is a proper noun, the radical in —a. Let us look at the following 
examples: 
Igitabo cya Audrey Audrey's book 
Thene ya sogokuru grandfather's goat 


Inzu ya Nzaramba Nearamba’s house 


63 


Umwitozo wa 3 


Kora interuro ukoresheje amagambo akurikira: 
Urugero: Niyonsaba/inyama 
Inyama za Niyonsaba 


1. Murenzi / ifi 2. Umurima / Mabukwe 
3. Isafuriya /umuturanyi 4. Isoko / Leta 

5. Umwana / igikapu 6. Mukesha / inkwi 

7. Inkoko / amagi 8. Ibiryo / umwana 

9. Gupima / amavuta 10. Umukecuru / umuceri 


Summary of Questions 


iki what Urashaka iki? 

yego yes/no question marker Yohani yaje hano? 

gute how Ni gute wagiye mu mujyi? 

kuberaiki why Kubera iki wagiye mu mujyi? 

hehe where Utuye ahagana he muri Kigali? 

ryari when Abanyeshuri batangira amasomo ryari? 
saangahe what time Turabonana saa ngahe? 

bingahe how many Urashaka ibitabo bingahe? 

-ngahe how much Kigura angahe? 

Inde who Ninde waje nyuma ya saa sita? 


Umwitozo wa 6 


Baza ikibazo ukurikije uru rugero rwatanzwe. 
Urugero: Karemera afite imyaka 45 
Karemera afite imyaka ingahe? 


. Ndyama munsi ya saa 10 z’ijoro. 

. Mfite imyaka 23. 

. Muhorakeye yaje ejo hashize. 

. Dukunda gusura ingoro y'umurage ya Kigali turi kumwe na Filipo. 
. Imyenda igura 10000 Frw. 

Negurishiriza ibitabo mu mujyi. 

. Abanyeshuri bazana na bisi iyo baje muri kaminuza. 

. Ababyeyi bagera ku ishuri mbere ya saa 8 za mugitondo. 


CIRM RWOWNE 


64 


Umwitozo wa 7 


Kora interuro wifashishije amagambo akurikira: 
Urugero: Sekamana/inyama 
Sekamana akunda inyama 

1. Yohani/kuririmba 
2. Mariyana/guteka 
3. Papa/kuvuga 
4. Mama/kureba televiziyo 
5. Kuvuga/sinema 
6. Mukakalisa/ifi 

7. Sogokuru/kugenda 

8. Hakizimana na Murenzi/gukina 

9. Musanabera/gukubura 

10. Abanyeshuri/imyembe 


Kigura angahe?/ How much does it cost? 


To ask about the cost of something you use angahe. 
Iki gitabo kigura angahe? How much is this book? 
Iriya nzu igura angahe? How much is that house? 
Ikinyamakuru kigura angahe? How much is the newspaper? 


The response to the questions above starts with Kigura... and states the amount. 
Kigura 5000 Frw. 


Umwitozo wa 8 


Kigura angahe? Vuga amafaranga igicuruzwa kigura. 
Urugero: Ikinyamakuru kigura 500 Frw 
A: Ikinyamakuru kigura angahe? 
B: Kigura 500 Frw. 
. Ikiro cy’inyama kigura 2500 Frw 
. Umufungo w’imboga ugura 200 Frw 
. Inkoko igura 5000 Frw 
. Umwenda ugura 15000 Frw 
. Ikiro cy’umuceri kigura 600 Frw 
. Ikiro cy’ibishyimbo kigura 500 Frw 
Tkiro cy’ifi kigura 3800 Frw 
. Iseri ry’imineke rigura 600 Frw 
. Ikiro cy’amacunga kigura 1200 Frw 
0. Inanasi igura 500 Frw 


POMONA NHB WN PH 


65 


Ikiganiro/ Dialogue 
Ku isoko rya Kimironko 

Murekatete: Biragenda? Ndaje rero ariko ntumpende. 

Umucuruzi: Biragenda, uje kugura iki? 

Murekatete: | Ndashaka ibiro bibiri by’isukari, ikiro kimwe cy’umuceri n’ibirayi ibiro 
bitanu. 

Umucuruzi: Byose ndabifite, singuhenda rwose. 

Murekatete: | Ugurisha gute? 

Umucuruzi: —Isukari ikiro ni 800 Frw, umuceri ikiro ni 600 Frw naho ibirayi ikiro ni 250 
Frw 

Murekatete: Ko uhenda se? 

Umucuruzi: Reka simpenda. Mbiguhe se? 

Murekatete: Yee... mpimira. 

Umucuruzi: Akira umuceri n’isukari; ibirayi ndabipimira hanze. 

Murekatete: Sawa. 

Umucuruzi: Akira na byo birabonetse. 

Murekatete: | Bimpereze... 

Umucuruzi: Akira, fata munsi anvelope idatoboka. 

Murekatete: | Eeehhh.... ese ubundi byose ndakwishyura angahe?. 

Umucuruzi:  Urishyura.... 2950 Frw. 

Murekatete: Akira 5000 Frw. 

Umucuruzi: Akira nkigarurire 2050 Frw 

Murekatete: 50 Frw yampemo shikarete ya Orbit 

Umucuruzi: Akira... kandi wakoze kungurira n’ubutaha uzagaruke! 

Murekatete: | Nzagaruka. 


66 


Umwitozo wa 10 


Subiza ibibazo bikurikira: 

. Murekatete yari yagiye kugura iki? 

. Yaguze ibiro bingahe by’isukari? 

. Umuceri ugura angahe? 

. Ibiro bitanu by ibirayi bigura amafaranga angahe? 

. Nyuma yo kwishyura ibyo yari aguze hari kindi yaguze yakishyuye angahe? 
. Yatanze inoti y’amafaranga angahe? 

. Umucuruzi yamugaruriye amafaranga angahe? 


TAM BON 


Umwitozo wa 11 
Ni ahawe: Ganira na bagenzi bawe ku biciro bitandukanye ku masoko, unahimbe 
inkuru ivuga ku biciro. 


Inkuru ku bucuruzi/ Story about business 


Ubucuruzi bwahereye kera. Mu myaka yo hambere, ubucuruzi bwakorwaga 
nta mafaranga yifashishijwe. Uti byagenda bite? Ni ukuvuga ngo tyo wabaga 
ukeneye ibishyimbo ufite ibijumba, waguranaga nufite ibishyimbo ukamuha 
ibijumba, waba ukeneye inyama ufite ibirayi, ukagurana n’uwabaze itungo, 
bityo bityo. Ariko ubucuruzi bwahinduye isura aho amafaranga yaziye, kandi 
bukomeza kwiyongera no kugera mu duce dutandukanye tw’isi. Kuti ubu 
amafaranga akoreshwa hamwe n’amakarita agezweho akoreshwa mu guhaha, 
iyo uhahira mu masoko ya kijyambere. 

obstacles Gusa ariko hagenda hanagaragara inzitizi zituma ubucuruzi budatera imbete 
zirimo uburyo bukorwamo, uko ibiciro bigenda bizamuka, n’ibindi. Ibyo 
byose bituma umubare w’abagura bimwe mu bicuruzwa ugenda ugabanuka. 
Ubucuzi bujyanye n’ububumbyi bwagiye busubira inyuma ku _buryo 
bugaraga, kuva aho inganda za kijyambere zagiye ziyongera ku isi. Ni yo 
mpamvu mu Rwanda, bisigaye biboneka hake. 

domestic Amatungo yorororwa mu ngo z’abanyarwanda atimo amoko 

livestock, atandukanye: amatungo matemate, amatungo magufi, ibiguruka n’ibindt 
Nk’ingero twatanga harimo: inka, ihene, intama, ingurube, inkoko, imbata, 
inkwavu mibindi. Aya yose twavuze agira uruhare runini mu bucuruzl 
bwibikomoka ku matungo. 

gold Hambere mu bihugu byari bikize kuti zahabu, abantu bakoreshaga zahabu 
bagura cyangwa bagurisha ibicuruzwa bitandukanye, ariko ubu abantu 
basigaye bakoresha amafaranga cyane. 
Aho amafaranga yaziye, ubucuruzi bwaroroshye, kandi n’aho 

easy bukorerwa hariyongera. Mbere iyo washakaga kugura amafi, watangaga 
ingurane y’ikindi gicuruzwa, ariko ubu amafaranga yarabyoroheje. 


67 


Amafaranga ni yo akoreshwa mu maduka, amasoko, amasoko ya kijyambere, 
ugura ibintu bitandukanye. Ibiciro by’ibintu biba”biri mu mafaranga ntabwo 
ari muri zahabu nk’uko byahoze. 


Umwitozo wa 12 


Subiza ibibazo bikurikira. 
1. Hambere abantu bakoresha iki bagura cyangwa bagurisha? 
2. Bahuriraga he bazanye ibicuruzwa? 
3. Tanga zimwe mu ngero z’amatungo akunda kororwa n’abanyarwanda. 
4, Vuga impamvu ubucuzi n’ububumbyi byagiye busubira inyuma. 
5. Vuga impamvu abacuruzi badatera imbere. 


Umwitozo wa 13 
Andika unwandiko wihimbiye uvuga ku bucuruzi. 


Umwitozo wa 14 
Himba inkuru ushingiye ku magambo akurikira uvuga ibyo umuryango wawe 
wahashye ku isoko: 


Inyama 2.000 Frw 
Amagi 1,000 Frw 
Umugati 500 Frw 
Amavuta 1.500 Frw 
Umuceri 600 Frw 


Umwitozo wa 15 
Ni ahawe: Himba umwandiko uvuga uko ubucuruzi bukorwa mu gihugu cyawe. 


Umwitozo wa 16 


Koresha amagambo akurikira mu nteruro. 


1, -gihenze 2. kugabanya 

3. guhaha 4, amajwi 

5. gucuruza 6. kwamamaza 

7. isoko 8. -cyoroshye 

9. ibicuruzwa 10, umucuzi 
About this song 


This song is about promoting business. Rwandans are encouraged to do business to 
get out of poverty. 


68 


Indirimbo / Song 


Munyarwanda, munyarwandakazi, 
Kora ubucuruzi maze wivane mu bukene, 
Kuko ntawishimira gukena 


Ubukene buzahashywa no gucuruza 
Twiteze imbere, duhindure ubuzima bwacu 


Maze tubeho neza 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 

amagi eggs 
amavuta oil 
amayugi rattle 
ibagiro butchery 
ibikoresho byo mu nzu furniture 
ibirayi potatoes 
ibishyimbo beans 
icumu Spear 
iduka ry’ibiryo byoroheje tuckshop 
ifi fish 
igare bicycle 
igihumyo mushroom 
igikapu bag 
igitunguru onion 
iguriro ry’ibitabo bookshop 
ihangamashusho sculpture 
ikigori corn 
ikirenge foot 
imboga vegetable 
imyenda cloth 
inkwi firewood 
inzira way 
isaha watch 
ishoka axe 
isuka hoe 
okara okra 
ubukode rent 
ubwoko type 
umucuzi blacksmith 
umunyu salt 


69 


noise 


low 
exchange 
SUIPASS 
receive 
advertise 
agree 
pay 


ie 


as 


Pe SAS 


ISOMO RYA GATANDATU 


A Lesson Six 
INTEGO / OBJECTIVES 

Topic: Leisure Time Activities 

Function / Aim: Talking about Leisure 

Grammar: Potential, Conditionals, and Hortative 

Reading: Imigani 

Songs: Kera habayeho agakwavu 


: Singing school children 


Inkuru/ Szory 


Agakino 
Tugiye gukina agakino kitwa “Agatambaro k’umwana kari he?” 
Uko agakino gakinwa: Haraba hari abana bakoze uruziga, noneho, havemo umwe 
afata agatambaro ubundi agende anyura inyuma y’abana basutamye bakoze 
uruziga.... Aragenda aririmba anabaza ngo: “Agatambaro k’umwana kari he?” 
Namwe muri ku ruziga mumusubize ngo: “Ngako karahise! Bityo, bityo! 


Noneho araza kugera aho agasiga ku mwana umwe usutamye, akomeze aririmbe, 
nazenguruka akamugarukaho atarabona ko bagashyize inyuma ye, araba abatsinze! 
Noneho, bahite bamuhagurutsa bamushyire hagati mu ruziga. 


72 


Abana bakuze bo usangaga baba barigukina indi mikino 
bottle tops harimo nk’uwo bifashisha imipfundikizo y’amacupa mu mukino 
usanzwe witwa “Damu”. 


Umwitozo wa 1 

. Vuga amazina y’imikino yavuzwe mu nkuru. 

. Vuga muri make uko agakino “Agatambaro k’umwana kari he” gakinwa? 
. Umukino wa “Damu” ukinishwa iki? 

. Iyo ugiye gusakuza uvuga ngwiki? 

. Ugiye gusubiza igisakuzo, abanza kuvuga ngo iki? 

. Tanga amazina atatu yudukino abana bakunda gukina? 


DBM BWN 


Board game (Checkers) 


Umwitozo wa 2 


Urashaka gukina uwuhe mukino? Iyo abantu bavuye ku kazi bakora iki? Abenshi 
bakunda gukina imikino y'ubwoko butandukanye, abandi bagakora uturimo 
dutandukanye bagamije kuruhuka mu mutwe. 
Urugero: Njye/umukino wo kwihishana 

Iyo ngeze mu rugo nkina umukino wo kwihishana 


1. Hilariya/gukina igisoro 2. Karolina/gucuranga gitari 

3. Sibomana/kuvuza ingoma 4. Sogokuru/gucira abana imigani 
5. Teta/gushushanya 6. Tuyishime/gucuranga piyano 

7. Sara/gukina umukino wa esheki 8. Abana/kwihishana mu nzu 

9. Abanyeshuri/gusoma imigani 10. Umukobwa/kwandika ibaruwa 


73 


[Umwitozo wa 3 
Ni ahawe: Himba umwandiko uvuga umukino ukina iyo ugeze mu urugo cyangwa 
jcyo ukora kugira ngo uruhuke mu mutwe. 


Umwitozo wa 4 


Kora interuro ukoresheje amagambo akurikira. 
Urugero: We/gucuranga piyano 
Iyo ageze mu rugo acuranga piyano. 


1, Sogokuru/kuvuza umwirongi 2. Abanyeshuri/guca imigani 
3, Rurangwa/kuvuza akarumbeti 4. Tomasi/gucuranga gitari 
5, Furujansi/kuvuza ingoma 6. Muhawenimana/gucuranga piyano 


7, Habimana/gushushanya 


Musician 


74 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


Potential Forms 


1. The potential mood of the verb expresses what is possible or what is 
permitted. It expresses the meanings may, could, might, would, should. 


2. In Kinyarwanda, the potential is marked by Ya—/—ashobora 


Yaza/Ashobora kuza S/he can come 
Yagenda/Ashobora kugenda S/he can go 

3. The negative is marked by nti~. 
Ntiyaza S/he cannot come 
Ntiyagenda S/he cannot go 


Conditional Forms 


i: The conditional form is marked by Iyo... It is mostly used in the potential 
form, nari or past habitual form mba. 


Iyo aza kuba ari hano, nari kwishima. /If s/he were here, I would be happy. 
Iyo nza kuba umukire, mba nguhaye amafaranga./IfI were rich, I would have given 


you money. 
2 The negative can be expressed as follows: 
Iyo utaza kuba uri umwana, mbangukubise./ If you were not young, I would have 
beaten you up. 
Umwitozo wa 5 
Ibyifuzo / Desires 
Petero ari kuganira n’abandi bavuga ku byo bifuza. Koresha nifuza (verb) kuza... 
Urugero Murenzi/imodoka 
Murenzi arifuza kugura imodoka 
1. Kayibanda/inzu nini 2 Mutesi/umwana w’umuhungu 
3. Uwimana/injiniyeri 4, Turayisenga/dogiteri 
5. Karekezi/imodoka ya Audi 6. Umwana/bote 
7. Umunyeshuti/igitabo 8. Rose/umunyamategeko 
9. Sipiriyani/amafaranga y’impozamarira 10. Rugamba/umwarimu 
Umwitozo wa 6 
Kwicuza / Regret 
Urugero: Iyo umuriro uba waje mba nateye ipasi! 
1. Kujya ku mazi 2. Gutera irangi 
3. _Kwiruka 4, Guboha igiseke 
5. Gukina tenisi 6. Kugura imyenda 


7. Kudoda imyenda 8. Kujya ku rugendo 


—— 


9. Kugura umwenda 10. Kujya mu mujyi 


Kwandika ibaruwa/ Letter writing 


ik 


The format of a letter follows that of French. There was no letter writing in 


the traditional Rwandan society. 


Use the following expressions to begin a letter: 
Ku nshuti yanjye nkunda Beloved 
Ku mubyeyi wanjye nkunda Dear mother 


If the person is not very close, use the expression: 
Kuri LG ies 
Kuti bwana Musoni To Mr. Masoni 


To end the letter, use the following expressions: 
Mu gusoza.... In brief, tt ts ... 
Mbaye mbashimiye Yours sincerely 


Dates are usually written in English. In some cases, Kinyarwanda names of 


the months are used. 


Ku wa 12 Mutarama 2004 (12 January 2004) 
Wandika ushaka gutumira inshuti ituye i Nayirobi. 


Gakwaya Charles Kimisagara Ku wa 4 Werurwe 2004 
Telefoni: 0700000000 
Kigali/Rwanda 

Ku nshuti yanjye nkunda Janete, 


Nishimiye kuba mbonye akanya ko 
kukwandikira ngutumira mu munsi mukuru uzaba tariki ya 13 Werurwe 2004. 


Nizere ko aho i Nayirobi mumeze 
neza. Nari narakubwiye ko mfite umunsi mukuru ariko nta makuru menshi 
nigeze nguha. Ubu rero itariki uwo munsi mukuru uzaberaho ni 13 Werurwe 
2004. Nzaba nabonye impamyabushobozi yikirenga. Umunsi mukuru 
uzabera kuri Hotel Meridien Umubano ku Kacyiru, guhera saa kumi n’ebyiri 
z’umugoroba. Natumiye abantu benshi bo mu muryango kandi n’abo 
mutaherukanaga muzongera mubonane. Ndetse na murumuna wanjye, 
Kamanzi, wiga mu iseminari azaba yaje; namusabiye uruhushya. 


Ku cyumweru, ni ukuvuga tariki ya 
14 Werurwe 2004, tuzasohokera ku Kivu i Gisenyi. 


Mbaye ngushimiye uko ubyakiye, kandi ukuza kwanyu ni inkunga ikomeye. 


Urakoze! 


76 


Umwitozo wa 7 


Subiza ibibazo bikurikira: 


1. Inshuti ya Gakwaya yitwa nde? 

. Yari atuye he? 

. Umunsi mukuru uzaba ryari? 

. Uwo munsi mukuru uzabera he? 

Murumuna wa Gakwaya yitwa nde? 

. Nyuma y’uwo munsi mukuru bazasohokera he? 


NAmb Wh 


Umwitozo wa 8 
Niahawe: Andika ibaruwa mu izina rya Janete usubiza Gakwaya. 


Ikiganiro/ Dialogue 


Murekatete: 
Nsanzimana: 
Murekatete: 
Nsanzimana: 
Murekatete: 
Nsanzimana: 
Murekatete: 


Nsanzimana: 
Murekatete: 
Nsanzimana: 


Ubutumire bwa Murekatete 
Bite Nsanzi? 
Ni byiza Murekate... 
Ko ku wa gatandatu ku rusengero hari igitaramo cy’urubyiruko, uzakizamo? 
Oya sha, sinzaza kuko tuziga! 
Muziga? Ku wa gatandatu se musigaye mwiga? 
Yeeeh... tuziga kuko ku wa gatanu tutize. 
Nta kundi nyine, ubwo ntuzaza, kandi hazaba hateraniye urubyiruko 
rwinshi. 
Sha sinasiba kwiga isomo ry’ubutabire, kandi urabizi ko ntaryumva neza. 
Nta kibazo, icya mbere ni ukwiga. Uzagire amasomo meza. 
Nawe uzagire igitaramo cyiza. 


Umwitozo wa 9 


Subiza ibibazo bikurikira: 


Imigani 


. Hagati ya Murekatete na Nsanzimana ni nde watumiye undi? 
. Yamutumiye he? Ku wa kangahe? 

. Nsanzimana yahakanye avuga ngo iki? 

. Igitaramo cyari kigenewe ba nde? 

. Niirihe somo Nsanzimana yagombaga kwiga? 


mF WH 


Kera abantu bakundaga gukoresha imigani nka bumwe mu butyo bwo 
guhanahana amakuru, ibisekuru n’ibisekuru. Bwari ubutryo bwo gusigasita 
umuco no kumenya amateka yaranze igihugu mu bihe byo hambere. 


6s 


ay 


hari umuntu wabaga uzwiho ubuhanga mu guca nigant, bakamwita 
soryteller “Umubarankuru”. 


war/ [jealousy 


gooperative work, 


enjoyment 
hie/ exageration 


sharpen| brains 
idea/ cleverness 
proverbs 

idioms 


entertainment 


Umwitozo wa 10 


Wasangaga mu kabwibwi, abana bateraniye iwe kugita ngo abacire 
umugani. yakundaga guca imigani itandukanye, nk’iyavugaga ku: 
inzara, intambara n’ishyari, hari n’igihe imigani yacibwaga mu 
ndirimbo. Ni ukuvuga uwacaga umugani yararimbaga. Byabaga 
bimeze nk’urusobe rwumugani n’indirimbo. 


Imyinshi mu mugani yacibwaga banaririmba yabaga ivuga ku 
nyamanswa nka bakame, impyisi, intare, inzobe, inzovu, inyoni, 
inzoka, imbwa, inka, ihene, n’ibindi. 


Nubwo umuco wo guca imigani uri kugenda ucika, ariko usanga 
abana bakibikunze cyane. Kuko bahigiraga byinshi, ndetse 
bikanabatoza umuco wo gufata mu mutwe, nubwo imwe mu migani 


yabaga yuzuyemo amakabyankuru, ntibyayibuzaga gukundwa 


Imigani ituma abana bayumva bibongerera imbaraga zo 
gutekereza no guhimba. 

Kandi bikanakuza ibitekerezo n’ubwenge by’abana. 

Abana banamenya ururimi binyuze mu migani migufi 
n’inshoberamahanga. 

Mu migani imwe n’imwe usanga yiganjemo amagambo Ideophones 
y inyigana guca umugani ni n’uburyo bwo kwidagadura. 


Subiza ibibazo bikurikira: 
1. Sebanura ijambo umugani? 
2. Umuntu uca umugani bamwita ngo iki? 
3. Imigani yakundaga gucibwa ryari? 
4. Sobanura isano riri hagati y’umugani n’indirimbo. 
5. Vuga ibintu bine abana bungukiraga mu guca imigani. 
6. Vuga inyamanswa byibuze esheshatu zakundaga kuvugwa mu migani? 
7. Kuki abana bakundaga ko babacira imigani? 


Umwitozo wa 11 


Niahawe: Vuga umugani ucibwa cyane . 


Umwitozo wa 12 


Thimbamwandiko: Himba umugani ushishikariza abantu gukora. 


78 


Umwitozo wa 13 


Sobanura amagambo akurikira? 
1. amakabyankuru 
2. ishyari 

3. ubwenge 

4. kwidagadura 

5. intego 

6. ibitekerezo 

7. inyigana 

8. Imigani migufi 
9. guhimba 

10. kwiga 


About this song 


The song is a sung tale. It tells a story of hare and an oldwoman. 


Indirimbo/ Song 


Kera habayeho agakwavu, 
Kiyubakira inzu ku nzira, 
Hanyura umukecuru, 

Wari ugemutiye umwana we, 
Kamubonye karishima 

Kati tura nyogokuru 
Niwanga ndakwica 
Umucekuru aratura 

Ahereza agaseke ke... 


—- 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 


agakarito 

amakarita 

amasumo 

filime 

ibaruwa 

ibikuta by’amabuye 
icyumba 

igisoro 

ikinyuguri 

ikiruhuko 

inanga 

intego 

mukundwa 

umugani 

umukino wa esheki 
umukino wo gukirana 
umukino wo kwihishana 
umumfundikizo wicupa 
umurongo 

umwunganizi mu by’amategeko 
urupapuro 


Verbs 


guhagarika 
gukina 
gusiga irangi 
gusongora 
gutumira 
koza 

kubiba 
kubwira 
kumva 
kunanitwa 
kurangiza 
kuruhuka 
kwidagadura 
kwishimira abo muri kumwe 


kwitega 


car board box 
cards 
falls 

movie 

letter 

stone walls 
room 

game played using bottle tops 
tambourine 
holiday 
piano 

aim 

beloved 
folktale 

chess 
wrestling 
hide and seek 
bottle top 
line 

lawyer 
paper 


stop 
play 
paint 
sharpen 
invite 
wash 
SOW 

tell 
listen 

be tired 
finish 
rest 
entertain 
relax in the company of others 


expect 


80 


> 
2 Nes Tien 
. 7 

TN 


<2. oe 


TF 
.¢ 


( 


ISOMO BYA KARINDWI 
Lesson Seven 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Raising Children at Home 

Function / Aim: Raising of Children among the Rwandan 
Grammar: Negation review, the hortative 

Reading: Ni gute naha abana banjye uburere nyakuri? 
Songs: Umwana ni umutware 


| 


A baby 


Inkuru/ Szory 


Ni gute naha abana banjye uburere nyakuri? 


KURERA umwana bishobora kugereranywa n’urugendo rushishikaje ariko rutoroshye. Ni 
utugendo ukorana n’abana bawe. Ubatera inkunga kandi ukabayobora mu buryo bwuje 
urukundo, ukabafasha gukomeza inzira yubuzima. Baba bafite byinshi byo kwiga! 


82 


Kugira ngo abana bagire icyo bageraho kandi bagire ibyishimo mu buzima, bagom| 
kugendera ku mahame abafasha gutandukanya icyiza n’ikibi, kandi bakagirana imishyikirap 
myiza n’Imana. Nibamenya Imana kandi bakayikunda, ubwo bumenyi buzabahesha imigis 
rwose kandi izo nyigisho zizabafasha igihe cyose. Niba uri umubyeyi, ugira uruh 

rukomeye mu byo abana bawe biga, uko babtha agaciro n’uko babyumva. . 


Hari ibibazo bikomeye ababyeyi baba bagomba gukemura muri urwo rugendo. 


Abana bagira amatsiko, ku buryo bashobora kwiga ibintu byinshi bibi batabyigishijwe n’g 
mu muryango wabo, 


Umwitozo wa 1 
Subiza ibibazo bikurikira: 


1. Kurera umwana bigereranywa miki? 
2. Abana bagomba kugendera kuki kugira ngo bagire icyo bageraho mu buzima? 
3. Ni uruhe ruhare rw’umubyeyi mu burere bw’umwana? 
4. Tanga ingero eshatu z’icyo umubyeyi yakora kugira ngo ahe abana be uburere 
nyakuri? 
5. Ese Imana irakenewe mu burere bw’abana? 
A: Niba ari “Yego” kubera iki? 
B: Niba ari “Oya” kubera iki? 


6. Ni uruhe ruhare rw’umwana mu burere ahabwa? 


Umwitozo wa 2 


Sobanura amagambo akurikira: 
1. kurera 2. amatsiko 
3. umwana 4. urugendo 
5. umubyeyi 6. ibyishimo 


Umwitozo wa 3 
Ni ahawe: Himba umwandiko uvuga uko ababyeyi barera abana babo aho utuye. 


Umwitozo wa 4 
Vuga ku myitwarire y'abana mu gihugu cyawe. 


Umwitozo wa 5 
Vuga akamaro ko guha umwana uburere nyakuri. 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


Negation Review 


What follows is a summary of the way sentences are negated in Kinyarwanda. The 
negative particles ~ nta ~ which is used in front of words and si- or nti- used with 
yerbs. But when nti- is followed by a class indicator starting with a-, there is an 
ellipsis of the -i-. 


Habitual Tense 


Tujya ku ishuri buri munsi. We go to school everyday. 
Ntitujya ku ishuri buri munsi. We do not go to school everyday. 


Present progressive 


Turi kurya umugati. We are eating bread. 
Ntituri kurya umugati. We are not eating bread. 


Future 


Tuzagenda ejo na bisi. We will go tomorrow by bus. 
Ntituzagenda ejo na bisi, We will not 20 tomorrow by bus. 


Recent Past 


Nahageze mu ma saa moya. I arrived around 7. 
Sinahageze mu ma saa moya. I did not arrive around seven. 


Remote Past 


Nahageze mu ma saa moya. I arrived around seven. 
Sinahageze mu ma saa moya. I did not arrive around seven. 


Progressive Past 


Nakundaga kuba i Musanze. I used to stay in Musanze. 
Sinakundaga kuba i Musanze. I did not use to stay in Musanze. 


The Hortative 
1. The hortative verb uses the prefix Reka. It ends in -e. 
2. It is used to exhort and expresses the meaning /7 us... 


3. The hortative is only used with the first person plural form. 
Reka tuvugane, Let us walk. 

Reka twiruke. Let us run. 

Reka duhamagare. Let us phone. 


84 


Note: There is a shortened form of ‘let us go’, Tugende which very common in 
speech. 


4. The negative is marked by the verb Reka + nta + infinitive -to followed by an 
infinitive. 


Reka ntitugende. Let us not walk. 
Reka ntitwiruke. Lets us not run. 
Reka ntiduhamagare. Lets us not phone. 


Umwitozo wa 6 


Koresha amagambo akurikira mu nteruro. 


Urugero: Niye/kunywa/ikawa/buri munsi 
Sinywa ikawa buri munsi. 


1. Mpano/kurya/ihene 2. Mariyana/kwigisha/igifaransa : 
3. Habimana/kugenda/ku ishuri 4. Dukuze/kuririmba : 
5. Yohani/gukunda/Mutesi 6. Yozefu/gusoma/igishinwa 

7. Dawidi/kunywa inzoga 8. Atanazi/kunywa/itabi 

9. Mucyo/kubeshya 10. Gatarina/kureba/umupira 

Umugani/ Ta 


Bakame n’impyisi/ Hare and Hyena 


Kera bakame yacuditse n’impyisi bishyira kera. Ubucuti bwabo bwari 
bushingiye ku gusangira 

ritual friendship akagwa no guhurira mu mihango itandukandukanye. Bukeye 
impyisi izindukira kwa Bakame, igezeyo isanga bati guhura ibishyimbo 
abandi bari gutunda buzuza ibigega...Impyisi batayakira, maze 
bayizanira akagwa mu gacuma. 


Impyisi imaze gusura Bakame, itaha itumura agatabi,maze ijugunya 
igishirira mu nshinge zari zegetse ku 
edges mbibi z’utuzitiro rwo kwa Bakame. 


Abo kwa Bakame bakomeje imirimo uko byari bisanzwe, noneho 

ikigega cyo ku irembo kimaze — kuzura, bajya gusuka mu cyo mu 

gikari; basanga umuriro wayogoje byinshi, uruzitiro rwose rwati 
burnt rwahiye. 


Bihutira kuruzimya, bamwe bazana ibyatsi bibisi, abandi bazana 
ibitaka, abandi birukanka bajya gushaka, ibibindi byo kudahisha 
amazi. Inkende zari aho mu biti zitangira guhunga, ku 


Gg 


bw’amahirwe, abahinzi bahingaga inyuma es ’urugo baratabara 
basanga abaturanyi na bo bahageze. 


Umuriro umaze kuzima, Bakame ishimira abari baje kuyitabara, 
ni uko bazana ibibindi; banywa inzoga barikura. Bashimiwe 
umurava n’ubutwari bagize. 


Si njye wahera hahera umugani. 


Umwitozo wa 8 
Subiza ibibazo bikurikira: 


. Uyu mugani uvuga kuki muri make? 

. Ni bande bavugwa muri uyu mugani? 

Ni iki cyatwitse uruzitiro rwo kwa Bakame? 

. Ubucuti bwa Bakame n’impyisi bwari bushingiye kuki? 
. Impyisi igeze kwa Bakame yasanze bari gukora iki? 

. Vuga amasomo atatu ukuye muri uyu mugani. 


Aun WN 


Umwitozo wa 9 


Ihimbwamwandiko: Himba umwandiko uvuga uko abana bakwiye kubaha 
ababyeyi babo. (amagambo 250) 


Umwitozo wa 10 
Koresha amagambo akurikira mu nteruro. 


1. urubibi 2. ubutwari 
3. gutwika 4, umurimo 
5. gusura 6. ubucutt 
7. gukora 8. ikigega 
9. uruzitiro 10. abahinzi 


Umwitozo wa 11 
Himba umugani ugendeye ku yo tumaze kwiga. 


85 


86 


About this song 
This song is about children. How they should be treated and protected. 


Indirimbo / Song 
(yaririmbwe na Ngarambe Francois) 


Umwana mwana weee 
Naramubonye ndamutangarira 
Yarandebye ndamwunamira 


Ansekeye, ndamuterura ndamudabagiza 


Umwana mwana wee 
Yaransabye sinamwima 

Nsanga ari umuntu wo gukorera 
Ari umuntu wo kubaha 


Inyungutamagambo / Vocabulary 


Nouns 


ababyeyi parents 
abaturanyi neighbors 
abavandimwe relatives 
amasahani plates | 
ibirori celebration | 
icyatsi grass 
imigenzo/umuco manners culture 
imyenda clothes 
inkende baboon 
ubucuti n’abo musengana ritual friendship 
uburozi witchcraft 
umugani proverb 
urukwavu hare 

urusisiro neighborhood 
uwo musengana ritual friend 


Verbs 


gufasha help 
gukubura sweep 


gusuhuza greet 

koza wash 

kubaza ask 

kugira akamaro be important 

kugira inama advise 

kunama bow 
kwisumbukuruza reach out to get something 


ISOMO RYA MUNANI 
Lesson Eight 


eee 
INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Jobs 

Function / Aim: Different Types of Jobs in Rwanda today 
Grammar: Expressing phrases such as each, every. Use of buri 
Reading: Iminsi y’akazi 

Songs: Kuba ipantaro ukore 


Inkuru/ Story 
Polisi 


Mu Rwanda, akazi k’igipolisi ni kamwe mu tuzi twitabirwa n’urubyiruko. Iyo 
abasore n’ingimbi barangije amashuri yisumbuye, hari abahitamo gukomereza 
muri za kaminuza zitandukanye cyangwa se kujya mu myitozo izatuma baba 
abapolisi. 


Muri rusange abapolisi bashinzwe gucunga umutekano w’abantu n’ibintu. Hart 
kandi n’amashami ya Polisi atandukanye nk’irishinzwe ubutasi, kurwanya 
iterabwoba, gukumira ibyaha bikorerwa mu ngo, gukumira icuruzwa ry abantu, 
gukumira ikorwa ry’ibiyobyabwenge, gucunga umutekano wo mu muhanda, 
n’andi. 

Abapolisi bambara imyenda y’akazi. Iyo myenda bambara yitwa 
“impuzankano z’abapolisi” 


90 


identify 


disturbances 


permission 


Kugaragaza ikikuranga. Abapolisi bose bambara impuzankano, ketetse 
abakora mu ishami tishinzwe ubutasi. 


Akazi kabapolisi ni akazi kagoranye kuko gucunga umutekano w’umunty 
ntibyoroshye. Hari abapolisi bitwaza imbunda, hari abitwaza indembo, har 
abagenda ntacyo bitwaje. Byose biterwa n’inshingano bahawe. 


Abapolisi barinda umutekano ahantu hatandukanye, ku mazu akundy 
gukoreramo n’abantu benshi, imbere yibigo bya leta bikomeye, ibiro 
by’abahagarartye ibihugu byabo mu Rwanda, n’ahandi henshi, barinda abanty 
kugira ngo badakora cyangwa ngo bakorerwe ibyaha. 


Tyo umuntu akoze cyangwa akorewe icyaha ni akazi ka polisi ko gushakg 
uwakoze icyaha. lyo hari uwahohotewe, polisi ifata iya mbere mu gutanga 
ubufasha bwa ngombwa, no gukurikirana uwakoze icyaha. 


Kugira ngo ibyo byose babikore babanza kwigishwa no guhabwa amahugurwa 
atandukanye ku buryo bitwara mu bihe bitandukanye. 


Abapolisi batozwa gukoresha ibikoresho bitandukanye, muri byo twavuga: 
ibikoresho by’itumanaho, iby’ubwirinzi, iby’ubutabazi, ibyo gutwara abantu 
mM ibintu, ibindi. 


Akazo kose polisi ikora ikurikiza amategeko mpuzamahanga, ayo mu karete 
n’ay imbere mu gihugu. 

ni ngombwa kugendera ku mategeko iyo ubugangabunga 

umutekano w’abaturage, ndetse ugahagarika akabashaka guteza 
akaduruvayo. Polisi kandi izwiho kugira umurava n’ubunyangamugayo mu 
kubungabunga amahoro yaba ku isi n’imbere mu gihugu. Mu rwego rwo 
gukumuira ikintu icyo ari cyo cyose cyahungabanya umutekano w’abaturage, 
polisi ntawe isaba uruhushya urwo ari rwo rwose two gufata, gufunga abantu 
bagatagayeho ibyo bikorwa by’ubugizi bwa nabi. 


Umwitozo wa 1 


Subiza ibibazo bikurikira: 


. Vuga inshingano za polisi. 
. Vuga ahantu hatanu polisi irindira umutekano. 
. Vuga byibuze amashami atanu ya polisi? 
. Imyenda abapolisi bambara yitwa ngo iki? 
. Ese abapolisi bose bambara imyenda y’akazi? 
A: Niba ari “Yego” kubera iki? 
B: Niba ari “Oya” kubera iki? 
6. Iyo polisi ikora akazi kayo ikurikiza ayahe mategeko? 


Mm & WN 


91 


Umwitozo wa 2 


w~ 


Ni ahawe: Vuga uko imirimo y’ubucuruzi ikorwa mu gihugu cyawe. 


Umwitozo wa 3 


Umupolisi Vuga impamvu wahitamo kuba umupolisi cyangwa gukora akandi kazi. 


Umwitozo wa 4 
Koresha amagambo akurikira mu nteruro? 


1. Impuzankano 2. Amategeko 

3. Ibyaha 4, Kwambara 

5. Gufata 6. Uruhushya 

7. Imbunda 8. Amakimbirane 
9. Gukumira 10. Ihohoterwa 


Ikibonezamvugo/ Grammar 


Expressing Adverbs (umugereka) such as each, every, for example every month, week, 
day... 


To say every month in Kinyarwanda, begin with the word every and the add a 
reduplicated form of the word month in Kinyarwanda as follows; 


ukwezi month 

buri each 

buri evety 

buri kwezi every month 


Use of the conjunction (icyungo) na with Nouns 


i. na catties the meanings w7th, and. 
2. na before proper nouns 


Papa na mama batuye i Nyarugenge./ Mosher and father live in Nyarugenge. 


3. na before other nouns 
Natiye ibirayi n’inyama. I ate potatoes and meat. 
Ndashaka icyayi n’umugati. I want tea and bread. 


4.na- meaning by means of 


Twaje na bisi. We came by bus. 
Naje n’amaguru. I came on foot. 


92 


Umwitozo wa 5 


Andika interuro ukoresheje amagambo akurikira. 
Urugero: Kujya mu mujyi/buri cyumweru 
Mama Daforoza ajya mu mujyi buri cyumweru 


1. Kureba tv/buri cyumweru 

2. Kumva amakuru/buri wa mbere 

3. Kujya muri salo/buri wa gatandatu 
4. Kwizihiza Noheli/buri mwaka 

5. Kujya ku ishuri/buri gihembwe 

6. Kujya kureba filimi/buri kwezi 

7. Kwandika ibaruwa/buri kwezi 

8. Kumesa imyenda/buri cyumweru 
9. Kubonana/buri cyumweru 

10. Gutelefona nyogokuru/buri kwezi 


Umwitozo wa 6 
Uzuza interuro zikurikira ukoresheje “bun” cyangwa “na”: 


. Abanyeshuri bagenda.....amaguru bajya ku ishuti. 
. Nyogokuru ajya gusenga.......cpumweru. 

. Twagiye ku isoko tugura umuceri........inyama. 

. Mu muhanda, ari bisi.....smodoka. 


. Mama Denize ahamagara......saha abaza uko uruhinja rwe rumeze. 
. Igikombe cy’isi cy umupira w’amaguru gikinwa....myaka ine. 
. .. gihembwe, iyo Kalima..Gahigi bagiye ku ishuri baba bakeneye ibikoresho 
bishya. 
10. Nzazana.....papa kugusura ku wa mbere. 


© oA A MNS Wh RK 
ww 
~ 
= 
a 
&. 
wed 
p 
8 
3 
c 
5 
4. 


Umwandiko / Text 


Umunsi Mukuru Mpuzamahanga w’Umurimo 


Umunsi Mukuru Mpuzamahanga w'Umurimo watangiye igihe inganda 
zagendaga ziyongera mu kinyejana cya 19. Uko kwiyongera kw'Inganda 
kwagendanaga n'inyota yo gushaka inyungu y'ikirenga, kwatumye Abakozl 
bategekwa gukora hatubahirijwe uburenganzira bwa muntu kandi bagahembwa 
amafaranga make cyane ugereranije n'akazi bakoraga ndetse n'umusarufo 
batangaga. 


93 


Izo mpamvu zose zatumye Abakozi baharanira ko byahinduka bakoresheje 
uburyo bwo kwishyira hamwe. Kuva mu mwaka Wa 1889, hemejwe ko hajya 
hizihizwa umunsi w'ubwisungane bw’'abakozi, banibuka abakozi bari mu 
masendika basize ubuzima bwabo mu myigaragambyo yari igamije kugera ku 
burenganzira bwabo. Kuva icyo gihe, ibihugu byinshi ku isi byizihiza uwo munsi 
ku itariki ya 01 Gicurasi ya buri mwaka. 


Kuri uwo munsi mu gihugu cyacu tuboneraho umwanya wo kurebera hamwe 
uko umurimo ukorwa n'uruhare wagize mu guteza imbere 

igihugu, cyane cyane tukibanda ku ngamba zo guhanga imirimo itanga 
umusaruro bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abakozi. 


post office  ibiro by’iposita, iposita ifitiye umumaro munini abanyarwanda. Kuva 
kera abantu barayifashishaga bohererezanya ubutumwa butandukanye. 
Muri iki gihe rero, aho ikoranabuhanga ryakataje, ibintu byaroroshye. 
Urugero ni nk’aho uwashakaga koherereza ubutumwa mugenzi we 
bwafataga icyumweru kugira ngo bumugereho, ariko ubu bisigaye bifata 
amasegonda. 


Nubwo ikoranabuhanga riri kugendera ku muvuduko wohejuru, serivisi 
zZ’iposita ziracyakenewe cyane. Urugero ni nko kohereza ibintu biva 
cyangwa biyya mu mahanga. 


Mu kazi uhuriramo n’ibyago byinshi. Urugero ni nk’iyo ukora mu 
ruganda, aho ushobora kugira impanuka zitandukanye. 


Mu Rwanda, hari gahunda yo guhemba abakozi b’indashyikirwa mu kazi 
bakora. Inama nkuru yubutegetsi, ushinzwe abakozi ni bo bemeza 
umukozi w’umwaka mu kigo runaka. Iyo amaze 

prize kumenyekana, agenerwa ibihembo bitandukanye ndetse rimwe na 
rimwe akaba yazamurwa mu ntera. 


Umwitozo wa 7 


Subiza ibibazo bikurika 
1. Umunsi mukuru mpuzamahanga wumurimo wizihizwa ryari? 
2. Ni ryari umunsi w’umunsi w'ubwisungane bw'abakozi wemejwe 
ko uzajya wizihizwa? 
3. Kubera iki uwo munsi wagiyeho? 
4, Ni akahe kamaro k’umurimo? 
5. Tanga ingero eshatu z’ibyago umuntu yahura na byo ari mu kazi. 
6. Ese iposita idufitiye akamaro? 

A: Niba ari “Yego” ni akahe? 

B: Niba ari “Oya” sobanura? 
7. Niabahe bakoze bagenerwa ibihembo? 


94 


Umwitozo wa 8 
Ni ahawe: Itariki ya mbere Gicurasi hizihizwa iki? 


Umwitozo wa 9 
Abakozi bizihiza bate umunsi mukuru mpuzamahanga w’umurimo? 
Umwitozo wa 10 


Thimbamwandiko 
Himba umwandiko ukurikije insanganyamatsiko zikunikira: 


(i) Umukozi wa leta mu Rwanda 

(ii) Umukozi wikorera ku giti cye 

(itt) Umukozi ukorera imiryango itegamiye kurt leta 
Umwitozo wa 11 


Ikiganirompaka: Ni iki cyiza hagati yo gukorera leta no kwikorerar: 


Umwitozo wa 12 


Sobanura amagambo akurikira? 


1. umukozi 2. indashyikirwa 
3. umushahara 4. uruganda 

5. sendika 6. iposita 

7. inyota 8. ibihembo 

9. guharanira 10. kwizihiza 


About this song 


This song is about encouraging young people to work. They have to do any paying 
job. 


Indirimbo / Song 

(yatirimbwe na Tom Close) 
Kuba ipantaro ukoreeee (x3) 
Kura amaboko mu mufuka (x3) 


Shakisha imitimo ukoreeee (x3) 
Were gutega amaboko (x3) 


Nouns 


abajura 

abatutage 
amahoro 
amarushanwa 
amategeko 

ibiro by’iposita 
icyaha 
igihembo/ishimwe 
imbunda 
impanuka 
impuzankano 
imyiteguro 
isuzumabumenyi 
umiyi 

umupolisi 
umwitozo 
uruhushya 
urusaku 
akaduruvayo 


Verbs 


gufata 
gukomeretsa 
gukora icyaha 
gutekereza 
guterana 
impamvu 


kugora 


kugora 
kumena 


kurinda 
kutokoka 
kwemerera 


Jnyunguramagambo / Vocabulary 


kugaragaza ikikuranga 


thieves 
residents 
peace 
competitions 
law 

post office 
crime 

prize 

gun 

accident 
uniform 
organization 
examination 
city 
policeman 
exercise 
permission 
noise 
disturbances 


arrest 
burt 


commit a crime 


think 
gather 
cause 
identify 

be difficult 


be hard/ difficult 


break 
protect 
survive 
allow 


ISOMQ RYA CYENDA 
Lesson Nine 


INTEGO / OBJECTIVES 

Topic: Traditional Jobs 

Function / Aim: Importance of Farming 

Grammar: Consecutive Verbs 

Reading: Ubuhinzi 

Songs: Duhinge kandi dusagurire amasoko 


Inkuru/ Szory 


Ubuhinzi 


Umubare w’abahinzi mu Rwanda urabarirwa ku kigereranyo cya 80%. Bivuze ko umubare 
munini w’abanyarwanda ukora umwuga w’ubuhinzi. 


Uko imyaka ishira indi igataha ni nako abaturiye u Rwanda biyongera nyamara ubutaka bwo 
ntibwiyongere. Mu gihe mu myaka yo hambere habonekaga ubutaka buhingwa n’uburazwa 
bukazahingwa ikindi gihe, ubu siko bikimeze bitewe n’uko umubate w’abaturage wiyongera 
kandi bose bashaka ibyo kurya. 


Abahinzi nabo bari kurwana intambara itoroshye: Guhaza amasoko y’imbere mu gihugu 
No gusagurira amasoko yo mu mahanga. 


98 


Guhinga rero bifite akamaro kanini cyane: Ni ho dukura ibidutunga. Abahinzi bifashisha 
ubuhinzi nk’imwe mu nzira yo kwihaza mu biribwa no kubona amafaranga. 


Akamaro kubuhinzi kandi ntikagarukira gusa ku bahinzi, kagera no ku gihugu; bityo 
amafaranga yamahanga akunzwe kwitwa amadovize akinjira, igihugu n’abagituye 
bagakomeza gutera imbere. 


Tbihingwa bikunzwe guhingwa mu Rwanda, twavuga: Ikawa, icyayi, ibireti, ibirayj 
ibishyimbo, ibigori, indabo, ibijumba, imboga, n’ibindi. 


Ubuhinzi bukozwe neza butanga umusaruro mwiza. Guhingira igihe, kubagarira igihe, gutera 
umuti, gusarurira igihe, byose bituma umurima ubona akanya ko kwisubizamo imyunyu 
ngugu ikenewe kugira ngo ibihingwa byere neza. 


Tumanure amasuka tujye mu murima duhinge maze twiteze imbere, duteze imbere n’igihugu 
cyacu. 


Umwitozo wa 1 
Subiza ibibazo bikurikira: 


1. Umubare w’abakora umwuga w’ubuhinzi mu Rwanda ubarirwa ku 
kigereranyo cya kangahe? 

2. Abahinzi bari kurwana intambara itoroshye, ni iyihe? 

3. Guhinga bifite akahe kamaro? 

4, Abahinzi bifashisha guhinga nk’inzira y’iki? 

5. Amafaranga y’amahanga yitwa ngo iki? 

6. Vuga ibihingwa bikunzwe guhingwa mu Rwanda byavuzwe mu 
mwandiko. 

7. Vuga ibihingwa bitanu bihingwa mu Rwanda bitavuzwe mu mwandiko. 


99 


Umwitozo wa 2 


Koresha amagambo akurikira mu nteruro: 


1. umurima 2. gusarura 
3. umuhinzi 4. isuka 

5. amadovize 6. ibihingwa 
7. kubagara 8. ubutaka 
9. ikigori 10. imboga 


Umwitozo wa 3 
Ni ahawe: Andika uvuga ku cyo utekereza ku buhinzi bwo mu gihugu cyawe. 


Umwitozo wa 4 
Gira inama abandi bahinzi nk’umwe mu bagize umuryango w’abahinzi mu gihugu 
cyawe, y'uko bakwize imbere bagateza imbere igihugu cyabo. 


Umwitozo wa 5 


Thimbamwandiko: Himba umwandiko uvuga ku kamaro ko guhinga mu gihugu 
cyawe. 


Umwitozo wa 6 


Ikiganirompaka: Ari akazi ko guhinga no gukora mu biro, ni akahe kazi kavuna? 


100 


Ikibonezamvugo/ Grammar ——_________________ 


Consecutive Verb Forms 


1. The consecutive verb form is marked by the infix —ara and -na-. 


2. Itis used to develop the events of a narrative and it is the equivalent of the English 
form and then, and. 


Yariye sanduwici ananywa amazi. S/he ate a sandwich and drank some water. 
Yarize aranatsinda. S/he studied hard and passed. 


3. The consecutive in Kinyarwanda is also marked by maze. It conveys the 
meaning and, then. 


Nageze ku iduka, ngura I arrived at the shop, bought 
inyama maze nsubira mu rugo. some meat and returned home. 
Bageze mu tugo maze basuhuza abantu. They arrived home and greeted people. 


4. The negative is marked by nti- 


Yarize cyane ntiyanatsinda. S/he studied hard and did not pass. 


Umwitozo wa 7 


Vuga ibikorwa abantu bakunda gukora mbere na mbere. Andika interuro ukoresheje 
amagambo akurikira. 
Urugero: Byishimo/koga/maze akajya ku ishuri 

Byishimo aroga maze akajya ku ishuri. 


1. Tomasi 2. Mariya 

3. Tarisisi 4. Uwimana 

5. Kamari 6. Musanabera 
7. Rukundo 8. Isimbi 

9. Habimana 10. Beyatirisa 


101 


pmwandiko / Text 


Imikorere yo hambere 


in the past/ olden days Hambere abantu bakoraga imirimo itandukanye, twavuga 
nko guhiga, gusoroma imbuto, guhinga, korora, nV ibindi: 
umuhinzi yahingaga imyaka itandukanye agashyiramo ifumbire, 
akanagutisha imyaka imaze kwera. 


umucuzi  yacuraga ibikoresho nk’amasuka, amashoka, ibyuma n’ibindi 
akanabigurisha 
umubumbyi yabumbaga ibibindi, inkono akanabigurisha 
umushumba _yaragiraga inka akanazikenura 
umwungeri yaragiraga intama 
umuvumvu —_yororaga inzuki akagurisha n’ubuki 
umuvuzi gakondo —_yavuraga abantu akoresheje imiti ya kinyarwanda 
umuvubyi yavubaga imvura: Yagusha imvura aho yabuze. 
umuhigi yahigaga inyamanswa, akagurisha inyama n’impu 
umututizi yatemaga ibiti, akagurisha ingeri n’imyase 
umuranga yarangaga umugeni 
umutenezi  yatangaga amatungo ku bashakaga kuyagura no kuyagurisha 


here is Abakurambere bagiraga inama abakiri bato kwirinda 
amakimbirane n’umwiryane hagati yabo. 
Ahubwo bakarinda ubusugire bw’igihugu Gihanga yabaraze. 


turns/ herd Umukumbi ni intama ziri hamwe. Umusaruro ni ikintu 
cyose ubona nyuma y’igihe runaka, urugero ni nk’umuhinzi, 
usarura imyaka nyuma y’igihe runaka. 


payment Hambere mu Rwanda, bishyuraga mu buryo butandukanye: 
hari aho wishyurwaga inka, imyaka, umurima cyangwa 
kuzamurwa mu ntera nk’iyo wabaga uri umuja mu ngoro 
y Umwami. 


work party Gufashanya mu kazi nk’itsinda, byabagaho nko mu gihe 
cy ihinga, isarura cyangwa ihunika. Aho wasangaga abantu 
bateraniye ku muturanyi bakamufasha mu _ mirimo 
itandukanye. Uwo bafashishe akabazimanira akazi gahumyje. 


Sobanura imigani ikurikira 


1. Udakora nkakarye 
2. Nta mwuga udakiza 
3, Kora ndebe iruta vuga numve 


102 


Umwitozo wa 8 


Subiza ikibazo gikurikira: 

Vuga imirimo y’abantu bakurikira: 
a. Umuhigi e. Umutenezi 
b. Umuvubyi f. Umututizi 
c. Umuvumvu g. Umubumbyi 
d. Umucuzi 


Umwitozo wa 9 


Thimbamwandiko: Hari akazi kabi cyangwa keza kabaho, tanga impamvu. 


Umwitozo wa 10 
Ni ahawe: Vuga uko abantu bakora akazi ko kubumba mu gihugu cyawe babayeho. 


Umwitozo wa 11 


Koresha amagambo akurikira mu nteruro: 


1. Umuhinzi 2. Umuranga 
3. Umukumbi 4, Gufatanya 
on Inka 6. Umututiz 
qe Guhiga 8. Hambere 
9. Umucuzi 10. Umugeni 


About this song 
This song is about encouraging people to cultivate and have enough foodstuffs to 
take to the market.. 


Indirimbo / Song 


Muhinzi 

Byuka kare 

Maze witabire umurimo, 

Hinga umurima wawe neza, 
Ukurikize inama ugirwa na goronomu, 
Duhinge kandi dusagurira amasoko, 
Tweze imyaka duhunike, 

Iyindi tuyijyane ku isoko, 

Twinjiza amafaranga, 

Maze dusezerere ubukene 


Jnyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 


amacunga 
amamashini 
ibirayi 

ifumbire 
imyaka 

indabo 

ingano 

inyanya 

ipamba 

isaha 

itabi 
ubunyobwa 
umusaruro 
urusenda rw’ifu 


Verbs 


guhiga 
gukotesha 
gushimisha 
gushishikariza 
gusuhuza 
gutegeka 
gutsinda (izusuzmabumenyi) 
kongera 
kubaka 
kubumba 
kugegena 
kuragira 
kuroba 
kuyobora 


103 


oranges 
machines 
potatoes 
Jerthzer 
crops 
flowers 
wheat 
tomatoes 
cotton 
hour 
tobacco 
peanuts 
turns 


paprika 


hunt 

use 

cause to be happy 
encourage 

greet 

order 

pass (examination) 
oncrease 

build 

mould 

carve 


herd 


fish 
lead 


104 


ISQMO RYA CUMI 


«Lesson Ten 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Food 

Function / Aim: Preparing different kinds of Food 
Grammar: Monosyllabic verbs 

Reading: Kurya no kunywa 

Songs: Indyo yuzuye 


Inkuru/ Story 


Kurya no kunywa 


Abanyarwanda baza ku isonga mu baturage bakunda indyo y’ibishyimbo ku isi. Ibi 
byavugiwe mu nama yahuzaga abashakashatsi batandukanye ku isi biga ku mirire y’abantu 
bibanda ku binyamisogwe ndetse n’ibishyimbo by’umwihariko. Ibishyimbo bifitiye akamaro 
gatandukanye mu buzima bwacu mu kwirinda indwara n’ibindi. 


Mu binyobwa abanyarwanda bakunda harimo: urwagwa, ikigage, igipende, umutobe, amata 
Mibindi. 


Tugarutse ku birirwa, ibirayi ni igihingwa gikunda kwera mu majyaruguru no mu 
burengerazuba bw’igihugu. 


106 


Indyo ikunzwe mu Rwanda yitwa “imvange” igategurwa mu buryo butandukanye bitewe 
n’akarere n’uko umuntu yifuza kuyitegura. 


Dore uburyo bumwe mu buryo itegurwamo: 


Ibikenerwa: Ibirayi, ibishyimbo, amazi n’umunyu. 
Uko bitekwa: 
1. Shyira amazi mu isafuriya 
2. Shyiramo ibirayi bikase neza. 
3. Tegereza iminota iri hagati ya 25 na 30. 
4. Umva ko ibirayi byahiye. 
5. Nusanga byahiye uhite ubiminina, usigazemo amazi make. 
6. Nusanga bitarashya, wongere ubisubize ku ziko. 
7. Shyiramo ibishyimbo bihiye n’umuntu, utegereze nk’iminota 5. 
8. Minina ya mazi yari asigayemo, ubundi ubisubize ku ziko. 
9. Terera hejuru kugira ngo ibirayi n’ibishyimbo byivange. Ubwo ifunguro 
rirabonetse. 


Umwitozo wa 1 


Subiza ibibazo bikurikira: 

. Abanyarwanda baza ku isonga mu gukunda ikihe kitibwa. 

. Ibishyimbo bifite akahe kamato. 

. Vuga ubwoko bune bw’ibinyobwa abanyarwanda bakunda. 
. Ibirayi bikunda kwera mu kahe gace k’igihugu? 

. Indyo ikunzwe mu Rwanda yitwa ngo iki? 


mM B&B Q®N 


Umwitozo wa 2 


Sobanura amagambo akurikira? 
1. Ibishyimbo 2. Ikinyobwa 
3. Ibinyamisogwe 4. Umunyu 
5. Ikiribwa 6. Indyo 
7. Ikinyobwa 8 Ifunguro 
9 Ibirayi 10. Urwagwa 


Umwotozo wa 3 


Ni ahawe: Vuga ku biribwa n’ibinyobwa bikunzwe mu gihugu cyawe? 


Umwitozo wa 4 


Thimbamwandiko: Vuga kuti kimwe mu biribwa cyangwa ibinyobwa byo mu 
gihugu cyawe ni uko gitegurwa. 


107 


[kibonezamvugo/ Grammar 


Monosyllabic Verbs 


1. In Kinyarwanda, there are some verbs that are obligatorily transitive. Let us 
look at the following examples: 
kurya sanduwici eat sandutch 
kunywa amata drink milk 
kureba inyamanswa see animals 
kwiba amafaranga steal money 
gutanga impano give a gift 


These verbs are are monosyllabic. You must not use any of these verbs in 
Kinyarwanda without an object noun, unless the object is questioned. For 


example; 
Wabonye iki? What did you see? 
Wariye iki? What did you eat? 
Yanyoye iki? What did s/he drink? 


The question marker can also be transposed to the beginning of the 
sentence and be rewitten using Kuba 4 be, conjugated as: 

Ni iki wabonye? 

Ni iki wariye? 

Ni iki yanyoye? 


Expressing prepositions (ingahantu) ku, mu, and i 
Hl. ku , mu and i are all locative markers meaning shere 


z The meaning could be in there, (at, in, to) there 


Arimo He its in there 
Ari ku ishuri He is at school 
Ari i Kigali He is at Kigali 


Umwitozo wa 5 


Kora interuro wifashishije inshinga “kunywa”: 
Urugero Turi (-nywa) 
Turi kunywa amata 


1. Karekezi 2. Yosefu 

3. Niyonsaba 4. Muhorakeye 
5. Kalisa 6. Munezero 
7. Byishimo 8. Cyuzuzo 


9. Murenzi 10. Umulisa 


108 


Umwandiko / Tex¢——_—__EE 
Iminsi mikuru 


Mu Rwanda kimwe n’ahandi ku isi, abantu bakoresha iminsi mikuru. Ibyo birori biri my 
nzego zitandukanye: Mu iyobokamana, abantu bakoresha iminsi mikuru: Babatirisha 
bahabwa ukaritistya (ku bagatolika), bakomezwa (ku bakirisitu), banasezerana. Naho oe 
by’amashuri: Bakora ibirori bishimira gutsinda ibizamini bitandukanye cyangwa kurangiza 
icyiciro runaka cy’amashuti. 


Muti ibyo birori rero, habamo kurya no kunywa. Abantu bategura amafunguro atandukanye 
ndetse ugasanga bibanda ku yadakunda gutekwa buri munsi twavugamo inyama, amafiriti, 
umuceri nibindi. Ndetse n’ibinyobwa bitandukanye, muri byo twavuga: ibisindisha 
n’'tbidasindisha. 


Rero iminsi mikuru ni ingenzi mu buzima kuko ituma abantu bishima bikabongerera iminsj 
yo kubaho. 


Gukoresha iminsi mikuru ni umuco mwiza ariko kandi ukirinda gusesagura kuko, hari benshi 
iminsi mikuru n’ibirori bisiga mu myenda badashobora kwivanamo. Bityo, ni byiza gukora 
ibirori ukurikije uko mu mufuka hifashe. 


Imigani migufi 


1. Ugaburira uwijuse bararwana 
2. Akebo kajya twamugarura 
3. Isuka ibagara ubucuti ni akarenge 


Umwitozo wa 6 
Subiza ibibazo bikurikira 


1. Iminsi mikuru yo mu Rwanda iri mu nzego zitandukanye, tanga urugero. 
2. Akenshi iminsi mikuru irangwa n’iki. 

3. Vuga amako yibiribwa bikunda gutegurwa mu minsi mikuru. 

4, Niizihe ngaruka iminsi mikuru ishobora guteza? 


Umwitozo wa 7 


Thimbamwandiko: Himba umwandiko uvuga muri make uko iminsi mikuru witabiriye 
mu gihugu cyawe igenda. 


Umwitozo wa 8 
Sobanura amagambo akurikira: 


1. Ibirori 

2. Ibidasindisha 
3. Gutumira 
4. Urusaku 
5. Abaturanyi 
6. Gusesagura 
7. Gutegura 
8. Ibinyobwa 
9. Ibisindisha 
10. Ibiribwa 


Umwitozo wa 9 
Vuga iminsi mikuru ikunda kwizihizwa mu gihugu cyawe. 


Indirimbo / Song 


Mubyeyi, 

Gaburira umwana wawe indyo yuzuye, 
Kuko izatuma agira ubuzima bwiza, 
Ikamurinda kurwaragurika, 

Babyeyi... 

Mwese muze duharaire 

Kugaburira abana bacu indyo yuzuye, 
Kuko ibarinda indwara zitandukanye, 
Harimo na bwaki 


Dukurikize inama tugirwa, 
Yaba muganga, 

Ku kigo nderabuzima, 

Cyangwa abajyanama b’ubuzima 


Indyo yuzuye, 

Tuyigire iyacu, 

Tuyitegure buri munsi, 
Duhashye bwaki n’izindi ndwara, 
Twivuye inyuma 


109 


110 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 


akamamiyo 
ifu y’ibigori 
igifu cy’inyamaswa yuza 
igihumyo 
igikoresho 
ikanya 
ikinono 
iminota 
impano 
impindura 
inkono 
inyamaswa 
isahani 
itegeko 
umukazana 
umwijima 
uruganda 
uruhu 
urura 


Verbs 


gufunga 
guhereza ikintu 
gukoma amashyi 
gukonja 

guteka 

koza 

koza amasahani 
kubaza 

kubira 
kubyibuha 
kumuka/gukomera 
kureba 

kuvanga 
kuvanga 

kwiba 


cooking spoon 

mealie meal 

Jirst stomach of ruminant 
mushroom 

utensils 


fork 
hoof 


minutes 
&ift 
pancreas 
pot 
animal(s) 
plate 

law 
daughter-in-law 
liver 
industry 
skin 
intestine 


close 

hand something to someone 
clap 

be cold 

boil (espectally sada) 
wash 

dish 

ask 

boil 

be thick, fat 

be dry/ difficult 

See 

stir 

MX 

steal 


111 


here is 
softly 
CXCUSE 1120 
until 


ISOMO RYA CUMI NA RIMWE 
Lesson Eleven 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Urugendo/ Taking a Trip 

Function / Aim: Describing a trip that was taken 

Grammar: Expressing there is, there is not, expressing oneself 
Reading: Umujyi wa Huye 

Songs: Uko nagiye i Buganda 


Transport 


Inkuru / Story 


Urugendo rwa Gasana 
Muti ibi biruhuko bya Noheli najyanye na mubyara wanjye mu ntara 
y amajyepfo. 


head towards Twerekeza muti iyo ntara hamwe n’abandi bana batatu twagiye mu 
ishyamba rya Nyungwe maze twirebera inkende n’utundi tunyamaswa 
tubamo. 


Twarebye ikibuye cya Shari n’urutare rwa Kamegeri. 
Twanasuye inzu yingoro z’umurage yu Rwanda maze dushimishwa 
n’ibintu byiza twabonyemo. 


Twarakomeje turatembera twirebera uduce twinshi tugize ako karere. 


114 


Muri make nabonye ari ahantu umuntu wese yakwifuza gutembetera 
usibye kuba ari heza nubusanzwe gutembera ni byiza kuko 
biruhura umutwe kandi byungura ubwenge. 


Umwitozo wa 1 
Subiza ibibazo bikurikira: 


. Gasana yajyanye nande mu rugendo? 

. Hari mu bihe bihe? 

. Yatemberereye mu turere tungahe? 

Ni iki cyamushimishije mu byo yabonye? 

. Vuga amazina y'uturere yagezemo. 

. Inama atanga ni izihe nyuma y’urugendo rwe? 
. Vuga amazina yibintu 3 yabonye. 


NYAMRWNPR 


Umwitozo wa 2 
Ni ahawe: Vuga muri make uko urugendo wakoreye mu Rwanda rwagenze. 


Umwitozo wa 3 


Thimbamwandiko: Himba umwandiko uvuga ku byiza Gasana yabonye mu 
rugendo rwe. 


Canopy walkway in Nyungwe forest 


Umwitozo wa 4 


Sobanuta amagambo akurikira: 
1. Imbere 2. Indege 
3. Kwakira 4. Urugendo 
5. Kugaruka 6. Bisi 
7. Gariyamoshi 8. Ubwato 
9, Inkende 10. Imodoka 


Ikibonezamvugo/ Grammar 
Expressing there is, there is not 


i. If you want to say a sentence such as There 2s water in Kinyarwanda you 
would say; 
(i) Hari amazi. There ts water. 
The negative form is: 
Nta mazi ahari. There is no water. 


2. Other examples of There is/are 


Hari abagenzi muri bisi. = There are people in the bus. 
Hari Kaminuza iti i Kigali. There is a university in Kigah. 


3. Take note of the use of the different locatives, ku, i, mu. 
i at, on 
ku to, from towards 
mu in 


Expressing 'oneself" 


115 


1. The reflexisive concord is used in Kinyarwanda to refer to ‘oneself’. 
2. It is used for all persons; my/him/herself; yourself/-selves; ourselves/themselves. 
Examples of usage are as follows: 
Umwana yitemye. The child cut himself] herself. 
Kalisa yirebye mu kitori.  Kalisa looked at himself in the mirror. 
Ugomba kwikorera. You are supposed to work for yourself. 


Umwitozo wa 5 
Bwira inshuti zawe isomo wakuye mu rugendo rwa Gasana 


116 


Umwitozo wa 6 


Andika interuro wifashishije amagambo akurikira: 


Urugero: Mariya/guca 
Mariya yagiye guca amasaka mu kabande 


1. Kagabo/kugura 2. Yohani/gukubita 

3. Suzana/koza 4. Karekezi/gushyiraho 
5. Umwana/kwangiza 6. Umukobwa/mwiza 

7. Ana/gukata 8. Kurakara/guhanagura 


Umwandiko/ Text 


Hluye Town 


Umujyi wa Huye 


Umujyi wa Huye uri mu mijyi 

yatangijwe kera mu Rwanda 

kuko washinzwe mu 1917 witwa Asitirida. 
Hari n’igihe wabaye ku mwanya 

wa kabiri nk’umujyi ukomeye mu gihugu. 


Uyu mujyi kandi ni wo gicumbi 

cya Kaminuza Nkuru y’ u Rwanda, 

Inzu Ndangamurage y’u Rwanda 

n’ibindi bikorwa by’amateka, byiyongera ku bitaro bikuru bya 
Kaminuza, sitade yumupira w’amaguru, 

amashuri yisumbuye, ubucuruzi na serivisi. 


Ubuyobozi bw’Akarere ka Huye butangaza ko 

kugeza ubu batagishaka umujyi w’amateka gusa 

long time kuko hashize igihe kirekire uwo mujyi udatera 

imbere kubera ko ngo usanga abashoramari badashaka kubaka 
amazu agezweho. 


Umwitozo wa 8 
Subiza ibibazo bikurikira: 
Umujyi wa Huye uri mu kahe Karere? 


1, 

2. Uyu mujyi washinzwe ryari? 
3. Witwaga gute? 
4. 
a: 


Kuki wasubiye inyuma? 
Vuga ibintu 2 bihari biranga amateka y’u Rwanda? 


Umwitozo wa 9 
Ni ahawe: Vuga uko umujyi w’aho utuye umeze. 


Umwitozo wa 10 

Ihimbamwandiko: Vuga ibyiza n’imbogamizi bigaragara mu mujyi utuyemo. 
Umwitozo wa 11 

Tkiganiro mpaka: Umujyi wa Huye ni igicumbi cy umuco 


Umwitozo wa 12 


Sobanura amagambo akurikira: 


1. Umujyi 2. Gukikiza 
3. Uruganda 4. Igicumbi 
5. Umuriro w’amashanyarazi 6. Abashoramari 
7. Gihenze 8. Igifu cy’inyamaswa 
9. Ahantu 10. Umunyabwenge 
Inditimbo / Song 
Uko nagiye i Buganda 


(yaririmbwe na Nkurunziza Francois) 


Bajyaga bambarira ko 
ugiye i Bugande aba ataye ubutindi 
ndararuka njya 1 Buganda(x2) 


118 


Bajyaga bambwira ngo abajyayo 
Bajyana ivarisi n’agasafuriya 
N’agatara bacayanye ku manywa 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 

ahantu place 
gariyamoshi train 
icyuma knife 
ifunguro rya saa sita lunch 
ikamyoneti van 
ikibuga cy’indege air port 
ikirometero kilometer 
ikofi wallet 
indege aeroplane 
telefoni phone 
ubukode rent 
ubukwe wedding 
ubuzima life 
ubwato ship 
umujyi city 
urugendo journey 
Verbs 

guhaga/kuzura be full 
guhanagura nipe 
guherekeza accompany 
gukikiza surround 
gukubita hit 
gushimuta snatch 
gushishoza be careful 
gushyuha be hot 
kubabaza hurt 
kugenda depart 
kumenya ubwenge be clever 
kurongora wed 
kwakira receive 
kwerekeza £0 towards 
Other Words 

iburasirazuba east 


ISOMO RYA CUMI NA KABIRI 
Lesson Twelve 


INTEGO / OBJECTIVES 


Topic: Akazi k’umugore 

Function / Aim: Women’s roles in different aspects of Life 
Grammar: Auxiliary verbs 

Reading: Iterambere ry’umugore 

Songs: Impundu 


<g a Z OX = 
Basketwork 


Inkuru/ Story 


Akazi k’umugore 


Mu Rwanda rwo hambere umugore 
yitwaga mutima w’urugo. Ibi byavugaga 
ko mu buzima bwe bwa buri munsi 
yabaga agomba kwita ku mirimo yo 

mu rugo. 


120 


Muri byo twavuga nko guteka, gutashya, 

isuku, kurera abana, guhinga no gufata neza urugo. 

Kubaha umugabo nk’uko imigenzo yumuryango 
wabyemeragabyarl umugenzo ukomeye. 


Nk’uko hari ibyo yari yemerewe gukora, 

Hari n’ibyo yabuzwaga gukora rimwe na rimwe 
kubera inyungu runaka z’abagabo ndetse 
bimwe bakabihuza n’umuco. 


Muri byo twavuga nk’ibiribwa bimwe 
byari bigenewe abagabo gusa cyangwa 
ibikorwa bimwe na bimwe cyangwa 
kujya mu nzego z’ubuyobozi. 


Mu by’ukuri wasangaga abagore bagenerwa 


nyarwanda 


imirimo y’abanyantege nke. Gusa hari abagabo bamwe basaga n’aho 


babagira nk ibikoresho byabo cyangwa abakozi bo mu rugo. 
Ubu bishimira ko hashyizweho amategeko yo kurengera 


abari n’abategarugori nko mu bijyanye n’izungura batemererwaga mu bihe 
byashize ndetse n’izindi gahunda zitandukanye zijyanye n’uburinganire. 


Umwitozo wa 1 


Subiza tbibazo bikurikira: 


. Mbere umugore yari afashwe ate? 

. Amategeko yashyizweho abagore bishimira ni ayahe? 
. Kuki bafatwaga nk’ibikoresho? 

. Vuga ubwoko bw’imirimo batari bemerewe gukora? 
Vuga imitimo umugore yakoraga mu rugo? 

. Ese ubona uko bafatwaga byari bikwiye? 

. Ese ubu nibwo babayeho neza? 


SWAWM AR WN 


Umwitozo wa 2 
Ni ahawe: Vuga imirimo abagore bakora mu gace utuyemo. 


Umwitozo wa 3 


Thimbamwandiko: Gereranya akamaro k’umugore n’umugabo mu muryango 
nyarwanda w’ubu. 


a“ 


121 
Umwitozo wa 4 
Ubu ni ibihe bikorwa abagore bakora batari bemerewe gukora? ~ 
Umwitozo wa 5 
Koresha amagambo akurikira mu nteruro: 
1. Hasi 2. Amashuri abanza 
3. Amashuri yisumbuye 4. Intsinzi 
5. Gutwara 6. Umushoferi 
7. Igihugu 8. Amajyambere y’igihugu 
9. Kubungabunga 10. Amahirwe 
Ikibonezamvugo/ Grammar 
Auxiliary Verbs 
1. Auxiliary verbs are deficient verbs thar are not able to stand alone. As such, they 
need to be supported by other words in order to give complete and meaningful 
statements. 


2. The following are some of the auxiliary verbs in Kinyarwanda: kuba 


Navuze ngo izina ryawe niirihe? I said what is your name? 
Uriya musore ni mubyara wanjye. That guy is my cousin. 
Uri kureba iki? What are you watching? 


Umwitozo wa 6 


Uzuza interuro zikurikira ukoresheje inshinga mfasha “kuba”: 


Ts. [Ve ecctiocstiane umukobwa ariko wowe ......4. umuhungu. 
Ze J¥EWE MAWE sass ssiseaseirecs abanyeshuti. 
De DORA i csaatents des yatetse umuceri n’inyama z’inkoko. 
rn Matiya nawe ........c06 umunyeshuri. 
De Nine saacseas: kuririra mu nzu? 

Umwitozo wa 7 


Koresha amagambo akunkira mu nteruro 


Urugero: Muhire.-kurya 
Muhire ararya ibirayi. 


1. Mariya/-kugenda 2. Faruku/-gusinzira 
3. Suzana/-kwicara 4. umwana/-koza 


122 


5. Yakobo/-kuza 6. Anyensi/-gukoresha 
7. Dawudi/-guterefona 8. Amina/-kugura 
9. Mariya/-kuza 10. Petero/-kuzamuka 


Umwandiko / Text ————_______—————— 


Iterambere ry’umugore 


U Rwanda ni kimwe mu bihugu bishyize imbere iterambere ry’umugore. Ubu abagore 
bishimira ko hashyizweho amategeko yo kurengera abari n’abategarugori nko mu bijyanye 
n’izungura batemererwaga mu bihe byashize. 


Hakaba haranashyizweho n’amategeko arengera abana muri rusange cyane cyane umwana 
wumukobwa. ubu umwana w’umukobwa afite uburenganzira bungana n’ubw’umwana 
wumuhungu muri byose cyane cyane mu myigire. 


Nyuma yibyo kandi bagira uruhare rukomeye mu kwigisha imibanire myiza y’abagore 
n’abagabo mu miryango cyane cyane mu byato kugirango ihohoterwa ryo mu miryango 
rigabanuke. Ibi ngo bikaba bigerwaho ku buryo bushimishije. 


Bishimira ko bafite uruhare ruakomeye mu iterambere ry’abari n’abategarugori kuko bagiye 
babakangurira kwibumbira mu ma koperative kugira ngo biteza imbere mu bukungu. . 


Mu byerekeye ubuyobozi, umunyarwandakazi yahawe umwanya n’amahirwe yo kugera ku 
kintu cyose afitiye uburenganzira nta nzitizi. Ubu u Rwanda rwishimira uruhare bagira mu 
buyobozi bw’igihugu no kwesa imihigo iganisha ku iterambere ryarwo. 


Umwitozo wa 9 
Subiza ibibazo bikurikira: 


» Kuki u Rwanda rwibanda ku iterambere ry’ umugore? 

. Mu buyobozi bafitemo uruhe ruhare? 

. Amategeko abarengera ni ayahe? 

. Umuhungu n’umukobwa bafashwe gute? 

. Uko bafashwe muri uyu mwandiko bihuye n’ukuri kw’aho utuye? 
. Vuga uruhare bagira mu mibanire? 


AmbWhN = 


Uwitozo wa 10 


Ni ahawe: Ubona umugore ahabwa agaciro aho uba? Sobanura utanga n’ingero 
zifatika 


-— 


Umwitozo wa 11 


Sobanura amagambo akurikira. 
1 Iterambere 2, Nyogosenge 
ics Umuvandimwe 4, Imiruho 
5, Guherekeza 6. Ubutumwa 
fe Ababyeyi 8. Inenge 
9, Ubuzima 10. Imbehe 


Impundu / Congratulations (literally ‘Joyful cry’) 


Impundu impundu 
Impundu babyeyi 
Impundu ni izanyu 
Tubatezeho byinshi 
Impundu impundu 
Impundu babyeyi 
Impundu ni izanyu 
Tubatezeho byinshi. 
Bategarugori 

Bari by’u Rwanda 
Ni mwe dukesha 
Uru rugwiro 
Murakajya mbere 
Muri indakuka 
Umuco mwiza 
Wakwiriye mwese 


124 


Inyunguramagambo / Vocabulary 


Nouns 


amahirwe 
amajyambere 


ijambo, ubutumwa 


ubufasha 
umucungamari 
urubavu 


Verbs 


gutegeka 
gutsinda 

gutwara 

kuba mubi 
kubumbatira 
kugira inama 
kungana 
kwanikira/gusiga 


Other words 


kera cyane 


chance 
development 
word, message 
help 
accountant 


rib 


rule 

succeed 
drive 

be ugly 

keep 

advise 

be equal to 
leave behind 


long long ago 


= 


Kinyarwanda 


ababyeyi 


abafitanye isano 


abahinzi 
abahungu 
abajura 
abakozi 
abakuru 
abakwe 
abashyitsi 
abaturanyi 
abenegihugu 
agakarito 
ahantu 
akabati 
akaduruvayo 
akamamiyo 
akamanuzo 
amababi 
amaboko 
amacunga 
amadarubindi 
amafaranga 
amagi 
amahirwe 
amahoro 
amajyambere 
amakarita 
amaraso 
amatushanwa 
amasahani 
amasimbi 
amatafari 
amayugi 
amazi 

ameza 
anegisi 

banki 
-bisi/cy’ibanze 
buri 
byakabaye 


damu 


Exnghsh Glossary 


parents 
relatives 
farmers 

boys 

thieves 
workers 
elders 
sons-in-law 
visitors 
neighbors 
residents 
cardboard box 
place 
cupboard 
distrurbances 
cooking spoon 
racket 

leaves 

hands 
oranges 
spectacles/ glasses 
money 

eges 

chance 

peace 
development 
cards 

blood 
competitions 
plates 

snow 

bricks 

rattle 

water 

table 


cottage/ outbuilding 


bank 

raw 

each and every 
be supposed to 


game played using bottle tops 


125 


126 


dore 

Etajeri y’ibitabo 
farumasi 

filime 

firigo 

gahoro 
gariyamoshi 
gitari 

gufasha 

gufata 

gufunga 

guhaga 
guhagarara 
guhanagura 
guhaza 

guhenda 
guherekeza 
guhereza ikintu 
guhiga 
guhindura 
guhisha no gushakashaka 
guhuhera (k’umuyaga) 
guhumura 
guhura 
guhuriza hamwe 
gukamuka/gukomera 
gukikiza 

gukina 
gukodesha 
gukoma amashyi 
gukomera 
gukomereka 
gukomeza akazi 
gukonja 

gukora icyaha 
gukoresha 
gukubita 
gukubura 
gukura 
gukurikira 
gukwirakwiza 
gupeteteza 
gupfukama 


here is 
bookshelf 
pharmacy 
movie 

fridge 

soft 

train 

guiter 

help 

hold, touch 
close 

be full 

stop 

wipe 

be enough 

be expensive 
accompany 
hand something 
hunt 

change 

hide and seek 
be windy 

smell 

meet with 
gather 

be dry, hard 
surround 
play/ dance/ joke 
rent 

clap 

be difficult, hard, strong 
be hurt 
Jorward with work 
be cold 

commit a crime 
use 

hit 

sweep 

grow 

follow 

spread 
investigate 
kneel 


ee ea 


gupima 

gusa 

gusaba 

gusakuza 

gusarura 

gushaka 

gushakisha 

gushima 

gushimisha 

gushimuta 
gushishikariza 
gushishoza 

gushobora 

gushushanya 

gushyira 

gushyitsa umutima mu nda 
gushyuha 

gusiga irangi 
gusobanura 

gusongora 

gusubiza 

gusuhuza 

gusuhuza abantu bahinguye 
gusuhuza abo mukorana 
gusuhuza abo mwigana 
gusutama 

guta muri yombi 
guteganya 

gutegeka 

gutegura 

guteka 

gutekereza 

gutera 

gutera ipasi 

gutinya 

gutitira 

gutsinda 

gutsinda (isizumabumenyi) 
gutumira 

gutwara 

hafi 

hanze 

hatya ubundi/kari agaciyemo 


measure 
look like ve 
ask for 

shout 

harvest 

Jind, get 

look for 

thank 

cause to be happy 
snatch 

encourage 

be careful 

be able 

draw 

put 

take a deep breath 
be warm, hot 
paint 

explain 

Sharpen 

answer 

greet 

greeting people from the fields 
greeting people from work 
greeting people from school 
crouch 

arrest 

expect 

rule, order 
prepare 

boil 

think 

Cause 

2ron 

be afraid 

shiver 

succeed 

pass (examination) 
invite 

drive 

about 

outside 

by the way 


128 


hasi 

hehe mu by’ukuri 
ibagiro 

ibaraza 

ibaruwa 

ibicu 

ibikoresho 
ibikoresho byo mu nzu 
ibinini 

ibirayi 

ibiro 

ibiro by’iposita 
ibirori 
ibishyimbo 
ibitaro 

ibitoma 
iburasirazuba 
iburuzi 

ibyatsi 

icumbi 

icumu 

icunga 

icyaha 

icyaro 

icyatsi 

icyuma 

icyumba 

iduka ry’ibiryo byoroheje 
if 

ifu y’ibigori 
ifumbire 
ifunguro rya saa sita 
igare 

igice 

igifu 

igifu cy’inyamaswa yuza 
igihe 

igihumyo 
igikapu 

igikoni 
igitambaro 
igitera 


floor, ground 
where exactly 
butchery 
balcony 
letter 

clouds 
utensils 
furniture 
pills 
potatoes 
opjece 

post office 
celebration 
beans 
hospital 
Jigs 

east 

blouse 

Lt ass 
apartment, flat 
Spear 

orange 

crime 

rural home, countryside 
green 

knife 

room 
tuckshop 
fish 

meatte meal 
jerthzer 
lunch 

bicycle 

piece 
stomach 
Jérst stomach of ruminant 
Season 
mushroom 
bag 

kitchen 

cloth 

baboon 
maize cob 


igitunguru 
igituza 

iguriro ry’ibitabo 
ihangamashusho 
ihangane 

ijisho 

ijosi 

ikamyoneti 
ikanya 

ikanzu 

ikanzu 

ikarita 

ikembe 

ikibuga cy’indege 
ikiganza 

ikigori 

ikigori 

ikinono 

ikintu 
ikinyuguti 
ikirangabwoko 
ikiraro 

ikirenge 
ikiringiti 
ikirometero 
ikirongozi 

ikofi 

ikoti 

ikoti ry’imvura 
ikuruhuko 
imashini 

imboga 
imbunda 

imbwa 
imigenzo/umuco 
imigisha 
iminota 

imirima 

imiti igabanya ububabre 
impano 
impanuka 
impindura 
impuzankano 


onion 
chest 
bookshop 
sculpture 
CXCUSE 126 
eye 
neck 
van 
fork 
dress 
dress 
card 
thumb piano 
air port 
hand 
maze 
corn 
hoof 
thing 
tambourine 
totem(s) 
bridge 
foot 
blanket 
kilometer 
corridor 
wallet 
coat 
rain coat 
holiday 
machines 
vegetable 
gun 
dog 
manners / culture 
blessings 
minutes 
fields 
panadol (pain stop) 
Sift 
accident 
pancreas 
uniform 


130 


imyaka 
imyambaro 
imyenda 
inanga 
indabo 
indege 
indogobe 
ingano 
ingofero 
ingofero y’izuba 
ingoma 
inkomane 
inkono 
inkuta z’amabuye 
inshuti 
inshuti musengana 
intebe 
intego 
intugu 
intwali 
inyamaswa 
inyanja 
inyanya 
inyoni 
inzira 
inzira 
inzobe 
inzobere 
inzu 
ipamba 
iryinyo 
isaha 

isaha 
isahani 
ishimwe 
ishoka 
ishuri 
isomero 
isuka 
isuku 
isumo 
isuzumabumenyi 
itabi 


crops 
clothes 
clothes 
piano 
flowers 
aeroplane 
donkey 
wheat 
hat 

sun hat 
drum 
intersection 


pot 


stone walls 
friend 
ritual friend 
chair 

alm 
shoulders 
heroes 
animal(s) 
Sea 
tomatoes 
bird 
passage 
Way 

brown 
expert 
house 
cotton 

tooth 

watch 

hour 

plate 

prize 

axe 

school, class 
brary 

hoe 

Aygiene 
falls 
examination 
tobacco 


itegeko 

ivi 

ivuriro 

iziko 

izuru 

kera cyane 
kinini 

koga 
kohereza 
kongera 
korera 

kotsa 

koza 

koza amasahani 
kuba mubi 
kuba mwiza 
kuba nabi 
kubabara 
kubabaza 
kubaga 
kubagara 
kubaha 
kubahwa 
kubaka 
kubaza 
kubera iyo mpamvu 
kubiba 
kubira 
kubira icyuya 
kubitsa 
kubona impamyabushobozi 
kubonera 
kubudika 
kubumba 
kubumbatira 
kubwira 
kubyara 
kubyibuha 
kubyuka 
kugabanya 
kugaragaza 
kugaruka 
kugegena 


law 

nee 
clinic 
stove 

nose 

long long ago 
big 

swim 
send 
increase 
cholera 
roast 
wash 

dish 

be bad 

be beautiful] good/ nice 

be bad 

be painful 

hurt 

operation/ surgery 

weed 

respect, honor 

be sacred 

build 

ask 

as a result] because of this 

sow 

boil 

sweat 

deposit 

graduation 

be appropriate 

cloud 

hould 

keep 

tell 

give birth to a child, deliver a child 
be fat 
wake up 
low 
identify 
turn back 
carve 


131 


nn 


132 


kugenda 
kugera 

kugeza 

kugira akamaro 
kugira inama 
kuguma ku murongo 
kugurana 
kugwa kw’imvura 
kujandama 
kujandika 
kujugunya 
kumara umunsi 
kumeneka 
kumeneka/kuvunika 
kumenya ubwenge 
kumva 
kumwenyura 
kunama 
kunanirwa 
kunanuka 
kungana na 
kunyerera 
kunywa 
kurabagirana 
kuragira 
kuramya 
kurangiza 
kureba 

kureba 
kurebana 
kurenga 
kurengera 
kurira 
kuririmba 
kuroba 
kurokoka 
kurongora 
kuruhuka 
kuruka 

kurwara 

kuva 

kuvanga 
kuvuka 


depart, stand up 
arrive 

until 

be important 
advise 

hang on the line 
exchange 
rain 

be wet 

soak 

throw away 
spend the day 
break 

be broken 

be clever 
hear 

smile 

bow 

be tired 

be thin 

be equal to 
be slippery 

to drink 
shine 

herd 

revere 

finish 

See 

look, see 

see each other 
surpass 
protect 

climb 

sing 
Sash 

SUTVIVE 

wed 

rest 

vomit 

be sith 

come from 
sur 

be born 


kuvura 
kuyobora 
kuza 
kwakira 
kwamamaza 
kwambara 
kwandura 
kwanikira 
kwemera 
kwemera 
kwemeranya 
kwerekeza 
kwiba 
kwibuka 
kwicara 
kwidagadura 
kwihuta 
kwinjira 
kwishimira abo muri kumwe 
kwishyura 
kwisiga 
kwisumbukuruza 
kwiyongera 
kwizihiza 
malartiya 
mama 
metero 
mudasobwa 
muganga 
mukundwa 
ni uko ni uko 
nyiri 
nyogokuru 
nyuma 

okara 

pasika 
radiyo 
tavabo 

reka tugende 
reka tuvuge 
resitora/uburiro 
robine 

shaje 


133 


cure 

lead - 
come 

receive 

advertise 

wear 

be dirty 

leave behind 

agree 

allow 

be in accordance nith 
£0 towards 

steal 

remember 

sit 

entertain 

be quick 

enter 

relax in the company of others 
pay 

physical make up 
reach out to get something 
be many 

celebrate 

malaria 

mother 

meter 

computer 

doctor 

beloved 
congratulations 
owner 

grandmother 

after 

okra 

easter 

radio 

Sink, 

let us go 

let us Say 

lounge/ dinning room 
tap 

old 


ee 


134 


sogokuru 
telefoni 
tenisi 

turi kumwe 
turi nayo 
twese 

twese hamwe 
ubucuti n’abo musengana 
ubudodo 
ubufasha 
ubukode 
ubukwe 
ubunyobwa 
ubupfumu 
ubushyuhe 
ubusitani 
ubuto 
ubutumwa 
ubuzima 
ubwa mbere 
ubwanwa 
ubwato 
ubwiherero 
ubwoko 
ubwonko 
ugereranyije na 
ugutwi 
ukamuka 
ukuguru 
ukwaha 
umubyaza 
umucungamari 
umucuruzi 
umucuzi 
umugani 
umugezi 
umugore 
umuhinzi 
umuhondo 
umujyi 
umukazana 
umukinnyi 
umukino wa esheki 


grandfather 
phone 

tennis 

still together 

we are with it 
all of us 

all together 
ritual friendship 
wool 

help 

rent 

wedding 
peanuts 
witchcraft 
temperature 
garden 

oil 

message 

bie 

Jor the first time 
beard 

ship 

toilet 

bype 

brain 

than (superlative) 
ear 

be dry 

leg 

arm ptt 
midwife 
accountant 
seller 
blacksmith 
Jolktale, proverb 
river 

woman 

farmer 
yellow 

town, city 
daughter-in-law 
player 

chess 


umukino wo gukirana 
umukire 
umukobwa 
umukwe 
umuntu 
umunwa 
umunyamategeko 
umunyu 
umupfundikizo w’icupa 
umupolisi 
umurimo 
umuririmbyi 
umuriro w’amashanyarazi 
umurongo 
umuryango 
umusaruro 
umusatsi 
umutaka 

umuti 

umutima 
umuyaga 
umwana 
umwana bwiza 
umwana mwiza 
umwarimu 
umwenda 
umwijima 
umwitozo 
umwura 
urubanza 
urubavu 
urubyiruko 
uruganda 
urugendo 
uruhu 
uruhushya 
utukwavu 
urukwi 
urupapuro 
urura 

ururimi 
urusaku 
urusenda rw’ifu 


wrestling 


wealthy person” 


girl 
son-in-law 
person 
mouth 
lawyer 
salt 

bottle top 
policeman 
work 
singer 
electrectty 
line 
organization 
tarns 

hair 
umbrella 
medicine 
heart 
wind 
child 
kind hearted 
kind hearted 
teacher 
Jersey 

liver 
exercise 
purple 
judgement 
rib 
youngsters 
industry 
journey 
SRIN 
permission 
hare 


Jirewood 
paper 


intestine 
tongue 
noise 


paprika 


135 


ee: = — 


136 


urusisiro 
urutoki 
urutsinga 
urwogero 
wampa 
yari 

yego 


neighborhood 
finger 

wire 

shower 

may you give me 
it was 


es 


137 


English - Kinyarwanda Glossary 4 
about hafi 
accident impanuka 
accompany guherekeza 
accountant umucungamari 
advertise kwamamaza 
advise kugira inama 
aeroplane indege 
after nyuma 
agree kwemera 
aim intego 
airport ikibuga cy’indege 
all of us twese 
all together twese hamwe 
allow kwemera 
animals) inyamaswa 
answer gusubiza 
apartment, flat icumbi 
armpit ukwaha 
arrest guta muti yombi 
arrive kugera 
as a result] because of this kubera iyo mpamvu 
ask kubaza 
ask for gusaba 
axe ishoka 
baboon igitera 
bag igikapu 
bags ibikapu 
balcony ibaraza 
bank banki 
be able gushobora 
be afraid gutinya 
be appropriate kuboneta 
be bad kuba mubi 
be bad, ugly kuba nabi, mubi 
be beautiful] good/ nice kuba mwiza 
be born kuvuka 
be born kuvuka 
be broken kumeneka 
be careful gushishoza 


be clever kumenya ubwenge 


eee 


138 


be cold 

be difficult 

be dirty 

be dry 

be dry, hard 
be enough 

be equal to 

be expensive 
be full 

be hard 

be high, climb 
be hot, burn 
be burt 

be important 
be in accordance with 
be many 

be painful 

be quick 

be sacred, weigh 
be sick 

be slippery 

be strong 

be supposed to 
be thick, fat 
be thin 

be tired 

be warm 

be wet 

be windy 
beans 

beard 

beloved 

bicycle 

big 

bird 
blacksmith, expert 
blanket 
blessings 
blood 

blouse 

bol 

boil (especially sadza) 
bookshelf 


gukonja 
gukomera 
kwandura 
ukamuka 
gukamuka/gukomera 
hagije 

kungana 
guhenda 
guhaga 
gukomera 
kurira 
gushyuha 
gukomereka 
kugira akamaro 
kwemeranya 
kwiyongera 
kubabara 
kwihuta 

kugira amahirwe 
kurwara 
kunyerera 
gukomera 
byakabaye 
kubyibuha 
kunanuka 
kunanirwa 
gushyuha 
kujandama 
guhuhera (k’umuyaga) 
ibishyimbo 
ubwanwa 
mukundwa 
igare 

kinini 

inyoni 

umucuzi 
ikiringiti 
imigisha 
amaraso 
iburuzi 

kubira 

guteka 

aho babika ibitabo 


bookshop 
bottle top 
bow 

boys 

brain 

break 
bricks 
bridge 
brown 
build 
butchery 

by the way 
carboard box 
card 

cards 

carve 

CAUSE 

cause to be happy 
celebrate 
celebration 
chair 
chance 
change 
chess 

chest 

child 
cholera 

city 

clap 

class 

chnic 

close 

cloth 

clothes 
clothes 
cloud 
clouds / years 
coat 

come 

come from 
commit a crime 
competitions 
computer 


139 


iguriro ry’ibitabo 
umupfundikizd wicupa 
kunama 

abahungu 

ubwonko 

kumeneka 

amatafari 

ikiraro 

inzobe 

kubaka 

ibagiro 

harya ubundi/kari agaciyemo 
agakarito 

ikarita 

amakarita 

kugegena 

gutera 

gushimisha 

kwizihiza 

ibirori 

intebe 

amahirwe 

guhindura 

umukino wa esheki 
igituza 
umwana 
korera 

umujyi 
gukoma amashyi 
ishuri 

ivuriro 
gufunga 
igitambaro 
imyenda 
imyambaro 
igicu/kubudika 
ibicu/imyaka 
ikoti 

kuza 

kuva 

gukora icyaha 
amarushanwa 
mudasobwa 


ne i a as 


140 


congratulations 
cooking spoon 
corn 

corridor 


cottage/ outbuilding 


colton 
countryside 
crime 

crops 

crouch 
cupboard 
cure 
daughter-in-law 
deliver a baby 
depart, stand up 
deposit 
development 
dish 

doctor 

dog 

donkey 

draw 

dress 

drive 

drum 

each and every 
ear 

east 

Easter 

eggs 

elders 
electricity 
encourage 
enter 
entertain 
examination 
exchange 
CXCUSE 120 
exercise 
expect 

expert 
explain 

eye 


ishimagiza 
akamamiyo 
ikigori 
ikirongozi 
anegisi 
ipamba 
icyato 

icyaha 
imyaka 
gusutama 
akabati 
kuvura 
umukazana 
kubyara 
kugenda 
kubitsa 
amajyambere 
koza amasahani 
muganga 
imbwa 
indogobe 
gushushanya 
ikanzu 
gutwara 
ingoma 

buri 

ugutwi 
iburasirazuba 
Pasika 

amagi 
abakuru 
umuriro w’amashanyarazi 
gushishikariza 
kwinjira(i) 
kwidagadura 
isuzumabumenyi 
kugurana 
ihangane 
umwitozo 
guteganya 
inzobere 
gusobanura 
ijisho 


falls 

farmer 

farmers 

jertlizer 

fields 

Sigs 

Sind, get 

finger 

Jinish 

Jirenood 

Jirst stomach of ruminant 
jish 

flat, apartment 

floor, ground 

flowers 

Jolktale 

follow 

foot 

Jor the first time 

fork 

forward with work 
fridge 

friend 

furniture 

game played using bottle tops 
garden 

gather 

Sift 

girl 

give birth to a child 

£0 towards 

Lraduation 

grandfather 
grandmother 

grass 

green 

greet 

greeting people from school 
greeting people from the fields 
greeting people from work 
grow 

gutter 

gun 


141 


amasumo 
umuhinzi ~*~ 
abahinziborozi 
ifumbire 
imirima 
ibitoma 
gushaka 
urutoki 
kurangiza 
urukwi 

igifu cy’inyamaswa yuza 

ifi, kuroba 

icumbi 

hasi 

indabo 

umugani 

gukurikira 

ikirenge 

ubwa mbere 

ikanya 

gukomeza akazi 

firigo 

inshuti 

ibikoresho byo mu nzu 
damu 

ubusitani 

guhuriza hamwe 

impano 

umukobwa 

kubyara 

kwerekeza 

kubona impamyabushobozi 
sogokuru 

nyogokuru 

ibyatsi 

icyatsi 
gusuhuza/kuramutsa 
gusuhuza abo mwigana 
gusuhuza abantu bahinguye 
gusuhuza abo mukorana 
gukura 
gitari 
imbunda 


142 


hair 

hand 
hand something 
hands 
hang on the line 
hare 
harvest 
hat 

hear 

heart 

help 

herd 

here ts 
heroes 

hide and seek 
hit 

hoe 

hold, touch 
holiday 
hoof 
hospital 
hour 
house 
hunt 

hurt 
hygiene 
identify 
encrease 
industry 
intersection 
intestine 


investigate, find out 


invite 

iron 

it was 
Jersey 
journey 
judgement 

keep 

kilometer 

kind hearted 

kitchen 

knee 


umusatsi 
ikiganza 
guhereza ikintu 
amaboko 
kuguma ku murongo 
urukwavu 
gusarura 
ingofero 
kumva 
umutima 
gufasha 
kuragira 
dore 

intwali 
guhisha no gushakashaka 
gukubita 
isuka 

gufata 
ikuruhuko 
ikinono 
ibitaro 

isaha 

inzu 

guhiga 
kubabaza 
isuku 
kugaragaza 
kongeta 
uruganda 
inkomane 
urura 
guperereza 
gutumira 
gutera ipasi 
yari 
umwenda 
urugendo 
urubanza 
kubumbatira 
ikirometero 
umwana mwiza 
igikoni 


ivi 


Aneel 
Rnife 

law 
lawyer 
lead 

leave behind 
leaves 

keg 

Let u8 20 
let us say 
Letter 
Abrary 
bie 

kine 

listen 
fiver 

tong long ago 
look 

look, after 
look for 
look like 


lounge/ dinning room 


low 

lunch 
machines 
matxe 
maize cob 
malaria 
manners | culture 
may you give me 
meahe meal 
measure 
medicine 
meet with 
meter 
midwife 
minutes 
WE 

money 
mother 
mold 
mouth 
movie 


143 


gupfukama 
icyuma 
itegeko 
umunyamategeko 
kuyobora 
kwanikira 
amababi 

ukuguru 

reka tugende 

reka tuvuge 
ibaruwa 

isomero 

ubuzima 
umurongo 

kumva 

umwijima 

kera cyane 
kureba 
kugenzura 
gushakisha 
kumera nka 
resitora/uburiro 
kugabanya 
ifunguro rya saa sita 
imashini 


| 


malariya 
imigenzo/umuco 
wampa 

ifu y’ibigori 
gupima 

umuti, ubuvuzi 
guhura 

metero 
umubyaza 
iminota 
kuvanga 
amafaranga 
mama 
kubumba 
umunwa 

filime 


144 


mushroom 

neck 
neighborhood 
neighbors 

noise 

noise, distrurbances 
nose 

office 

oil 

okra 

old 

onion 

operation/ surgery 
orange 

oranges 

order 
organization 
outside 

owner 

paint 

panadol (pain stop) 


pancreas 


paper 

paprika 

parents 

pass (examination) 
passage 

pay 

peace 

peanuts 
permission 
person 

pharmacy 

phone 

physical make up 
ptano 

piece 

pills 

plate 

plates 

play/ dance/ joke 
player 


policeman 


igihumyo 
ijosi 
urusisiro 
abaturanyi 
urusaku 
akaduruvayo 
izuru 

ibiro 

ubuto 

okara 

shaje 
igitunguru 
kubaga 
icunga 
amacungai 
gutegeka 
umuryango 
hanze 

nyiri 

gusiga irangi 
imiti igabanya ububabare 
impindura 
urupapuro 
urusenda rw’ifua 
ababyeyi 
gukora isuzumabumenyi 
inzira 
kwishyura 
amahoro 
ubunyobwa 
uruhushya 
umuntu 
farumasi 
telefoni 
kwisiga 
inanga 

igice 

ibinini 
isahani, ahantu 
amasahani 
gukina 
umukinnyi 


umupolisi 


post office 
pot 
potatoes 
prepare 
prize 
protect 
proverb 
purple 
put 
racket 
radio 
rain 

rain coat 
rattle 
raw 
reach out to get something 
receive 
relatives 


relax in the company of others 


remember 
rent 
residents 
respect, honor 
rest 

revere 

rib 

ritual friend 
ritual friendship 
river 

roast 

room 

rule 

rural home 
salt 

school 
sculpture 

Sea 

Season 

See 

see each other 
seller 

send 

sharpen 


145 


ibiro by’iposita 
inkono . 
ibirayi 

gutegura 
ishimwe 
kurengera 
umugani 
umwura 

gushyira 
akamanuzo 
radiyo 

kugwa kw’imvura 
ikoti ry’imvura 
amayugi 
cy’ibanze 
kwisumbukuruza 
kwakira 
abafitanye isano 
kwishimira abo muri kumwe 
kwibuka 
ubukode, gukodesha 
abenegihugu 
kubaha 

kuruhuka 
kuramya 

urubavu 

inshuti musengana 
ubucuti n’abo musengana 
umugezi 

kotsa 

icyumba 
gutegeka 

icyaro 

umunyu 

ishuri 
ihangamashusho 
inyanja 

igihe 

kureba 

kurebana 
umucuruzi 
kohereza 
gusongora 


146 


shine 

ship 

shiver 
shoulders 
shout 
shower 
SiN 

Singer 

sink 

Sit 

skin 

smell 

stile 
snatch 
snow 

soak 

softh 
son-in-law 
sons-in-law 
SOW 

Spear 
spectacles/ glasses 
spend the day 
spread 
steal 

still together 
stir 
stomach 
stone walls 
Stop 

Stove 
succeed 

sun hat 
SUuIPass 
surround 
SUrVIVE 
sweat 
sweep 

SWIIN 

table 

take a deep breath 


tambourine 


fap 


kurabagirana 
ubwato 

gutitira 

intugu 
gusakuza 
urwogero 
kuririmba 
umuritimbyi 
ravabo 
kwicara(i) 
uruhu 
guhumura 
kumwenyuta 
gushimuta 
amasimbi 
kujandika 
gahoro gahoro 
umukwe 
abakwe 

kubiba 

icumu 
Amadarubindi/amarineti 
kumara umunsi 
gukwirakwiza 
kwiba 

turi kumwe 
kuvanga 

igifu 

inkuta z’amabuye 
guhagarara 
iziko 

gutsinda 
ingofero y’°izuba 
kurenga 
gukikiza 
kurokoka 
kubira icyuya 
gukubura 

koga 

ameza 
gushyitsa umutima mu nda 
ikinyuguri 
robine 


teacher 

tell 
temperature 
tennis 


than (superlative) 


thank 
thieves 
thing 

think 
throw away 
thumb piano 
to drink 
tobacco 
toilet 
tomatoes 
tongue 
tooth 
totem(s) 
town 

train 
tuckshop 
turn back 
turns 

pype 
umbrella 
uniform 
until 

use 

utensils 
van 
vegetable 
visitors 
vomit 
wake up 
wallet 
wash 

watch 
water 

Way 

we are with it 
wealthy person 
wear 

wed 


umwarimu 
kubwita 
ubushyuhe 
tenisi 
kurusha 
gushima 
abajura 
ikintu 
gutekereza 
kujugunya 
ikembe 
kunywa 
itabi 
tuwarete 
inyanya 
ururimi 
iryinyo 


ikirangabwoko 


umujyi 
gariyamoshi 


iduka ry’ibiryo byoroheje 


kugaruka 
umusaruro 
ubwoko 
umutaka 


impuzankano 


kugeza 
gukoresha 
ibikoresho 
ikamyoneti 
imboga 
abashyitsi 
kuruka 
kubyuka 
ikofi 

koza 
isaha 
amazi 
Inzira 
turayifite 
umukire 
kwambara 
kurongora 


147 


148 


wedding 
weed 

wheat 

where exactly 
wind 

wipe 

wire 
witchcraft 
woman 

wool 

word, message 
work 
workers 
wrestling 
yellow 

yes 
youngsters 


ubukwe 

kubagara 

ingano 

hehe mu by’ukuri 
umuyaga 
guhanaguta 
urutsinga 
ubupfumu 
umugore 

ubudodo 

ijambo, ubutumwa 
umurimo 

abakozi 

umukino wo gukitana 
umuhondo 

yego 

urubyiruko 


References 


1. ADAMSON, Myra & COX, E. Elisabeth. Word List: Kinyarwanda-English English- 
Kinyarwanda. 

2. Bakame Editions. [kinyarwanda: Ikibonezamvugo cy’amashuri abanza 
n’ayisumbuye, 2010. 

3. BIZIMANA, Simon. Iyziterere _y Tkinyarwanda: Igitabo cya 1: Amajui, amagambo 
n interuro, IRST, Pallotti Presse, 1998. 

4. BIZIMANA, Simon. Imiterere y'Tkinyarwanda: Igitabo cya 2: Ubumenyajambo, iyiganyito, 
ikoranyamagambo, IRST, Pallotti Presse, 2002. 

5. BIZIMANA, Simon. Inkoranya y'Tkinyarwanda mu Kinyarwanda, Kigali: Régie de 
PImprisco. 

6. Ellen Cox and Gakuba Faustin. Kinyarwanda Lessons 

7. JACOB, Irénée. Dictionnaire Rwandais-Frangais en 3 volumes : Tome premier- Extrait du 
dictionnaire de l'Institut National de Recherche Scientifique, Kigali : IMPRISCO, 
1982. 

8. KIMENYI Alexandre. Lexical Variation in Kinyarwanda: Grammaticization at work. 
California State, University at Sacramento. Online 
http://www.kimenyi.com/ 

9. Language Computing International (LCI). Pocket Kinyarwanda-Enghish Dictionary, 2013 

10. Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition, Essex: Clays Ltd, 1988. 

11. MUTAKE, Tarisisi. [kebonezamvugo: Iyigamajwi n’iyigamvugo, Kigali: Les editions de 
PImprimerie Scolaire, 1990. 


150 
Grammatical Index 


Adjectives 

Adjectival Verbs 

Auxiliary Verbs 

Adverbs 

Causative 

Comparisons 

Emphatic Pronouns 

Expressions 
Being cold 
It is cold 
Pain and illness 
Parts of the body 
Reactions and Feelings 
Seasonal Greetings 
There is and negative 

Hortative 

Numbers 

Negation 

Potential 

Question markers 

Reciprocal 


Verbs 


DUSOME IKINYARWANDA 


Intermediate Level 


Main Features 


> The Purpose of this book is to develop the Linguistic and communicative skills of learners of 
Kinyarwanda. This will help them to have balanced functional knowledge of linguistic 
structures and a sound vocabulary, as well as the ability to use their skills appropriately in real- 
life situations. 
The book also encourages students to be systematically involved in activities requiring the 
communicative use of all the four language skills: speaking, listening, writing, and reading. 
Culture and language are integrated in the book in a way to enable students to achieve both 
the linguistic competence and the cultural awareness. 


Donatien Nsengiyumva graduated from National University of 
Rwanda in African Languages and Literature with a concentration in 
Translation and Interpretation. Since 2005, he has been mainly 
involved in Translation and Localization (Kinyarwanda, Kirundi, 
Swahili, English, and French), Software Project Management, Style 
Guide Creation, Terminology Creation/Development, Linguistic 
Quality Inspection/Review, as well in recruiting and training linguists 
in the use of software localization and terminology management tools. 


National Africa Language Resource Center 
College of Arts and Sciences, 
School of Global & International studies 
701 Eigenmann Hall, Bloomington, IN 47406 USA 
Tel: (812) 856-4199, Fax: (812) 856-4189 
Email: nalre@indiana.edu 
http://www.nalrc.indiana.edu 


ISBN 978-1-59703-027-4 


| | 50000 


9 "781597"O030274 


